શ્રીરામચરિતમાનસ-1 


સુંદરકાંડ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-2 


હનુમાન ચાલીસા 

પારાયણવિધિ 

કીષ્કીન્ધાકાંડ 

કિષ્કિન્ધાકાંડ_સમાપ્ત 

શ્રીરામાયણજીની આરતી. 

આરતી કીજે હનુમાન લલા કી 

અથ ધ્યાનમ્‌ 

ઈતિ ધ્યાનમ્‌ 

હનુમાનજીનું લંકાએ પ્રસ્‍થાન। સુરસાનો મેળાપ। છાયા 
પકડનારી રાક્ષસીનો વધ-૧ 

લંકાવર્ણના લંકિની પર પ્રહારા લંકામાં પ્રવેશ-3 
હનુમાન-વિભીષણ-સંવાદ-પ 

હનુમાનજી અશોક વાટિકામાં સીતાજીને જોઈને દુઃખી 
થાય છે અને રાવણ સીતાજીને ડર બતાવે છે.-૭ 

શ્રી સીતા-ત્રિજ્ટા સંવાદ-૧૧ 

શ્રી સીતા-હનુમાન-સંવાદ-૧ ૨ 
અશોકવાટિકા-વિધ્વંસ, અક્ષકુમાર-વધ-૧૭ 


સુંદરકાંડ 
હનુમાનજીનું નાગપાશમાં બંધાવું-૧૯ 
હનુમાન-રાવણ-સંવાદ-૨૦ 
લંકા બાળ્યા પછી હનુમાનજીની સીતાજી પાસેથી 
વિદાય માગવી અને ચૂડામણિ પામવો શ્રી રામ- 
હનુમાન સંવાદ-૨૬ 
શ્રીરામજીનું વાનરોની સેના સાથે નીકળીને સમુદ્ર-તટે 
પહોંચવું સેના-૩૪ 
વિભીષણનો રાવણ અને વિભીષણના અપમાનનો 
ખુલાસો 
વિભીષણ શરણાગતી-૪૧ 
સમુદ્ર પાર કરવાના વિચારો, રાવણના દૂત શુકનું 
આગમન અને લક્ષ્મણજીના પત્ર સાથે પરત ફરવું-૫૦ 
દૂત રાવણને સમજાવે અને લક્ષ્મણજીનો પત્ર આપે 
છે-૫૩ 
સમુદ્રપર શ્રીરામજીનો કોપ અને સમુદ્રની ક્ષમા- 
પ્રાર્થના-૫૭ 
સુંદરકાંડ સમાપ્ત 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1 


હનુમાન ચાલીસા 
દોબ- શ્રી ગુરુ ચરન સરોજ રજ નિજ મનુ મુકુરું સુધારિ । 
બરનઉ રઘુબર બિમલ જસુ જો દાયક ફ્લ ચારી ।॥ 
શ્રી ગુરુદેવના ચરણ રજથી મારૂ મન પવિત્ર કરી હવે હું શ્રી ભગવાન રામના યશનું વર્ણન કરૂં છું. જે (ધર્મ, અર્થે 
કામ અને મોક્ષ) ચારે પ્રકારનાં ફળ આપનાર છે. 
બુદ્ધિહેન તનુ જાનિકે સુમિરો પવન કુમાર 
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ ક્લેસ બિકાર ।॥ 
હું મારી જાતને બુદ્ધિહિન ગણીને શ્રી હનુમાનજી આપનું સ્મરણ કરું છું. હે પ્રભુ આપ મને બુદ્ધિ, બળ તથા વિદ્યા 
આપો અને મારા વિકારોનો નાશ કરો. 
ચૌ૦- જ્ય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર | જય કપીસ તિહું લોક ઉજાગર ॥ 
જ્ઞાન અને ગુણોનાં સાગર શ્રી હનુમાનજી આપનો જય જયકાર હો ! ત્રણેય લોકમાં કીર્તિમાન મારૂતિ। આપનો જય 
હો ! 
રામદૂત અતુલિત બલધામા | એઅંજનિપુત્ર પવનસુત નામા ।॥ 
શ્રી રામજીના દૂત આપમાં અનંત શક્તિ છે આપનું અંજનિપુત્ર અને પવનપુત્ર નામજગ પ્રસિદ્ધ છે. 


ન્‌ 


મહાવીર વિક્રમ બજરંગી | કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-2 


આપ મહાવીર તથા મહાપરાક્રમી છો. આપનું શરીર વજ સમાન છે. આપ કુબુદ્ધિનો નાશ કરનારા છો| અને 
સુબુદ્ધેના સહાયક છો. 


કંચન બરન બિરાજ સુબેસા | કાનન કુંડલ ડુંચિત કેસા ॥ 


હે કપિ શ્રેષ્ઠા આપના દેહનો વર્ણ કંચન જેવો છે. કાનમાં કુંડળ છે અને મસ્તક પર વાકડીયા વાળ છે. આપનું આ 
સ્વરૂપ અતિ સોહમણું છે. 


હાથ વજ ઔર ધ્વજા બિરાજે | કાંધે મુંજ જનેઉ સાજે ।॥ 
આપના હાથમાં ગદા અને ધ્વજા છે ખભા પર જનોઇ શોભાયમાન છે. 

શંકર સુવન કેસરીનંદન | તેજ પ્રતાપ મહા જગ વંદન ।॥ 
કેસરીનંદન આપ શંકરના અવતાર છો| આપનું મહાપ્રતાપી અને તેજસ્વી સ્વરૂપ સમગ્ર વિશ્વમાં પૂજનીય છે. 

વિઘાવાન ગુની અતિ ચાતુર | રામકાજ કરિબે કો આતુર ॥ 
હે કપિ શ્રેષ્ઠ આપ વિદ્યાવાન ગુણવાન અને ચતુર છો| સદા રામ ભગવાનનું કાર્ય કરવા આતુર રહો છો। 

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા | રામ લખન સીતા મન બસિયા ॥ 


પ્રભુ રામજીનું ચરિત્ર સાંભળવામાં આપને ઘણી આસક્તિ છે. શ્રીરામ। શ્રી લક્ષ્મણ અને સીતામૈયા આપના હદયમાં 
કાયમ નિવાસ કરે છે. 


શ્રીરામચરિતમાનસ-3 


સૂક્્મરૂપ ધરિ સિયહિં દિખાવા | બિક્ટ રૂપ ધરી લંકા જરાવા ॥ 
સીતામૈયાને સુક્ષ્મરૂપ ધારણ કરી બતાવ્યું અને વિકરાળ રૂપ ધરી લંકાને બાળ હતી. 
ભીમરૂપ ધરિ અસુર સંહારે | શ્રી રામચંદ્ર કે કાજ સંહારે ॥ 


મહાભંયકર રૂપ ધારણ કરી રાક્ષસોનો સંહાર કર્યો અને શ્રીરામજીના સર્વ કાર્ય સિદ્ધ કરવામાં સહયોગ આપ્યો 
હતો. 


લાય સંજીવન લખન જિયાયે | શ્રી રઘુવિર હરષિ ઉર લાયે ॥ 


સંજીવની બુટી લાવી શ્રી લક્ષ્મણજીને જીવત્દાન આપ્યું તેથી અતિ હર્ષિત થઇ પ્રેમથી શ્રીરામજીએ આપને છાતીએ 
લગાવ્યા હતા. 


રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાઇ | તુમ મમ પ્રિય ભરત હિ સમ ભાઇ ।॥ 
ભગવાન શ્રીરામે આપની ઘણી પ્રશંસા કરીને કહ્યું કો ભરત જેટલો જ તું મારો પ્રિય ભાઇ છે 

સહસ્ર બદન તુમ્હરો જશ ગાવે । અસ કહી શ્રીપતિ કંઠ લગાવે ॥ 
સહસ્ત્ર મુખવાળા શેષનાગ આપના યશગાન ગાય છે એમ કહેતા પ્રેમથી ભગવાન શ્રીરામે આપને ગળે લગાડ્યા 

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીસા | નારદ શારદ સહિત અહીસા ।॥ 
સનકાદિક ત્રથષિ। બ્રહ્મા। નારદા સરસ્વતી શેષનાગ આપની કીર્તિનું યોગ્ય વર્ણન કરી શકતા નથી. 


શ્રીરામચરિતમાનસ-4 


જમ કૂબેર દિગપાલ જહાં તે | કબિ કોબિદ કહિ સકે કહાં તે 


યમરાજા કુબેર દિગપાલ જેવાં દેવતા પણ આપનો મહિમા પૂર્ણરૂપે વર્ણન કરી શકતા નથી તો પૃથ્વી પરના કવિ 


અને વિદ્ધાનો કઇ રીતે કહી શકે ? 


તુમ ઉપકાર સુષગ્રીવહિ કીન્ડા | રામ મિલાય રાજ પદ દીન્હા 
આપે સુગ્રીવજીને સહાય કરી ભગવાન શ્રીરામ સાથે તેમનો મેળાપ કરાવ્યો અને એમને રાજા બનાવ્યા 
તુમ્હારો મંત્ર બિભીષણ માના | લંકેશ્વર ભએ સબ જગ જાના 


આપનો મંત્ર વિભીષણે સ્વીકાર્યો અને તે લંકાનો રાજા થયો। આ વાત સમસ્ત વિશ્વ જાણે છે 

જુગ સહસ્ર જોજન પર ભાનુ | લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનુ 
ઘટાથી હજારો જોજન દૂર સૂર્યનું મધુર ફળ માનીને આપ ગળી ગયા હતા 

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહિ | જલધિ લાંઘી ગયે અચરજ ના્હિ 
શ્રીરામની વીટી મોઢામાં રાખી આપ વિશાળ સમુદ્રને પાર કરી ગયા એમાં કાંઇ ખાસ આશ્ચર્ય નથી 

દુર્ગમ કાજ જગત કે જે તે | સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તે તે 
હે કેસરી નંદન સંસારમાં જે કઠિન કાર્ય છે તે આપની કૃપાથી સરળ. બની જાય છે. 


રામ દુઆરે તુમ રખવારે | હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે 


શ્રીરામચરિતમાનસ-5 


આપ શ્રીરામના હ્વારપાળ છો। આપની આજ્ઞા વિના કોઇ અંદર પ્રવેશ કરી શકતો નથી. 
સબ સુખ લહે તુમ્હારી સરના | 


તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના ॥ 
આપની શરણ જે કોઇ આવે છે એ બધા આનંદ સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. તમે અમારા રક્ષક છો તેથી અમને કોઇ જ ડર 
નથી 
આપન તેજ સમ્હારો આર્પે । તીનો લોક હાંક તે 
હે અંજની પુત્ર ! આપ જ આપનું તેજ સહન કરી શકો છો. આપના હુંકારથી ત્રણેય લોક કાંપવા લાગે 
ભૂત પિસાચ નિકટ 


દ્રિઈ 


*્ન્ડ્‌ 


1 | 


છે. 
નહીં આવે । 


મહાબીર જબ નામ સુનાવે 
ભક્તજન જ્યારે આપના નામનું રટન કરે છે। ત્યારે ભૂત - પ્રેત એમની પાસે આવતા નથી. 
ડે ે નરે 

નાસે રોગ હરે સબ પીરા 


। જપત નિરંતર હનુમંત બીરા ।॥ 
હે કેશરી નંદન ! આપનું નામ સતત જપનારના બધા રોગો દૂર થઇ જાય છે અને તેની બધી પીડા દૂર થઇ જાય 
છે. 
સંકટ તે હનુમાન છુડાવે | મન કર્મ બચન ધ્યાન જો લાવે ॥ 
હે અંજની પુત્ર ! જે ભક્ત મના વાણી અને કર્મથી આપનું એક ચિત્તે ધ્યાન કરે છે। એને આપ બધી વિપત્તિથી 
બચાવો છો. 


શ્રીરામચરિતમાનસ-6 


સબ પર રામ તપસ્વી રાજા | તિન કે કાજ સકલ તુમ સાજા ॥ 
સર્વોપરી રાજા શ્રીરામ એક શ્રેષ્ઠ તપસ્વી રાજા છે। તેમના કાર્ય સફળ કરવામાં આપે ઘણું યોગદાન આપ્યું છે. 
ઔર મનોરથ જો કોઇ લાવે | સોઇ અમિત જીવન ફલ પાવે ॥ 
હે કેશરી નંદન ! આપની સમક્ષ મનોરથ લઇને જે કોઇ વ્યક્તિ આવે છે તેના આ જીવનમાં બધા જ મનોરથ પૂર્ણ 


ન 


થાય છ. 


ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા | હે પરસિદ્ધિ જગત ઉજિયારા ॥ 
આપનો પ્રતાપ ચારે યુગમાં પ્રસિદ્ધ છે. વિશ્વમાં આપની કીર્તિ। યશ પ્રકાશમાન છે. 
સાધુ સંત કે તુમ રખવારે | અસુર નિકંદન રામ દુલારે ॥ 


સાધુ। સંતના આપ રક્ષક છો। આપ રક્ષસોના સંહાર કરનાર છો અને આપ શ્રીરામને અતિ પ્રિય છો 
અષ્ટ સિધ્ધ નવ નિધિ કે દાતા | અસ વર દીન જાનકી માતા ॥ 
સીતામૈયાયે આપને વરદાન આપ્યું છે કે આપ અષ્ટસિધ્ધિ અને નવનિધિ ચાહો એને પ્રદાન કરી શકો. 
રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા | સદા રહો રઘુપતિ તે દાસા ॥ 
હે બજરંગબલી ! “શ્રીરામ” નામરૂપી રસાયણ આપની પાસે છે. આપ સદાય શ્રીરામની સેવામાં તત્પર રહો છો. 
તુમ્હરે ભજન રામકો પાવે | જનમ જનમકે દુઃખ બિસરવે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-7 


પામર 


આપનું ભજન કરનારને શ્રીરામનું દર્શન થાય છે. અને તેના જન્મ જન્માંતરના દુઃખો કાયમ માટે નષ્ટ થઇ જાય 


અંતકાલ રઘુબર પુર જાઇ | જહાં જનમ હરિભક્ત કહાઇ ।॥ 
તે અંતકાળે સાકેત ધામમાં જાય છે. કદાચ મૃત્યુલોકમાં જન્મે તો તેને શ્રીહરિના ભક્ત તરીકે પ્રસિદ્ધિ મળે છે. 

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરઇ | હનુમંત સેઇ સર્વ સુખ કરઇ ।॥ 
જે ભક્ત અન્ય દેવતાઓનું હદયમાં સ્થાન ન રાખી શ્રી હનુમાનજી સેવા કરે તો તે સર્વ સુખ સંપન્ન થાય છે. 

સંક્ટ ક્ટે મિટે સબ પિરા | જો સુમિરે હનુમંત બલબીરા ॥ 
અતિ બળવાન વીર બજરંગબલીનું જે સ્મરણ કરે છે તેના બધા સંકટો દૂર થાય છે. 

જે જૈ જે હનુમાન ગૌસાંઇ | કૃપા કરહુ ગુરૂ દેવકી નાઇ ॥ 
શ્રી હનુમાનજી આપનો જય જયકાર હો| આપ મારા પરમ કૃપાળુ ગુરૂદેવની જેમ કૃપા કરો. 

જો સતબાર પાઠ કર કોઇ | છુટહી બંદિ મહા સુખ હોઇ ।॥ 
જે કોઇ વ્યક્તિ હનુમાન ચાલીસા નો સો વખત પાઠ કરશે તે સર્વ બંધનમાંથી મુક્તિ પામશે અને પરમ સુખને 


ત્- 


ન્‌ 


જો યહ પઢે હનુમાન ચાલીસા | હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીસા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-8 


ન્‌ 


જે ભક્ત “હનુમાન ચાલીસા” નો નિત્ય પાઠ કરશે તેને ચોક્કસ સફળતા મળશે. આના સાક્ષાત્‌ ભગવાન શંકર 
સાક્ષી છે. 
તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા | કીજે નાથ હૃદય મહં ડેરા ॥ 
સંતશ્રી તુલસીદાસજી કહે છે કે। “સદા સર્વદા હું શ્રી હનુમાનજીનો સેવક છું હે નાથ આપ મારા હદયમાં નિત્ય 
બિરાજો” 
દો૦- પવન તનય સંકટ હરન મંગલ મૂર્તિ રૂપ 
રામ લખન સીતા સહિત હૃદય બસહુ સૂર ભૂપ ॥।॥ 


હે પવન પુત્ર હનુમાનજી સર્વ સંકટોનો નાશ કરનારા। આપ મંગલમૂર્તિ રૂપ છો. આપ શ્રીરામ। લક્ષ્મણ અને સીતા 
મૈયા સહિત અમારા હૂદયમાં નિત્ય બિરાજો. 


સીયાવર રામચંદ્રકી જે, અયોધ્યા રામજીલલાકી જે, પવનસુત હનુમાનકી જે, ઉમાપતિ મહાદેવકી જે, રમાપતિ 
રામચંદ્રકી જે વૃંદાવન કૃષ્ણબલદાઉજીકી જે, બોલોભાઈ સબ સંતનકી જે અપને અપને ગુરુગોવિંદકી જે, સંધ્યા આરતીકી 
ન્ડ 
જે જે સીતારામ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-9 


શ્રી ગણેશાય નમઃ 
| શ્રીહરિઃ ॥ 
પારાયણ વિધિ 


શ્રીરામચરિતમાનસનો વિધિપૂર્વક પાઠ કરનારા મહાનુભાવોએ પાઠારંભના પૂર્વે શ્રીતુલસીદાસજી શ્રીવાલ્મીકિજી 
શ્રીશિવજી તથા શ્રીહનુમાનજીનું આવાહન। પૂજન કર્યા બાદ ત્રણોય ભાઈઓસહિત શ્રીસીતારામજીનું આવાહન। 
ષોડષોપચાર પૂજન અને ધ્યાન કરવુ જોઈએ. તર્થાત્‌ પાઠનો આરંભ કરવો જોઈએ સર્વેના આવાહન। પૂજન અને ધ્યાનના 
મંત્ર ક્રમાનુસાર અહી આપવામાં આવ્યા છે ? । 


અથઃ આવાહન મંત્ર 
તુલસીક નમસ્તુભ્યમિહાગચ્છ શુચિવ્રત | નેત્રક્ત્ત ઉપવિશ્યેદં પૂજનં પ્રતિગૃહ્યતામ્‌ ॥૧॥ 
3 તુલસીદાસાય નમઃ । 


“તમને પ્રણામા હે તુલસીદાસ! હે પવિત્ર વ્રતના સંત। કૃપા કરીને અહીં આવો. દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં તમારું આસન 
લઈને। આ આરાધના સ્વીકારો. તુલસીદાસને વંદન.” 


શ્રીવાલ્મીક નમસ્તુભ્યમિહાગચ્છ શુભપ્રદ | ઉત્તરપૂર્વયોર્મધ્યે તિષ્ઠ ગૃહીષ્વ મેડર્ચનમ્‌ ॥૨॥ 
ઝં વાલ્મીકાય નમઃ 


“તમને પ્રણામ હે વાલ્મીકિ! પ્રાર્થના અહીં આવો। હે આશીર્વાદ આપનાર! ઉત્તર-પૂર્વમાં તમારું આસન લો અને 
મારી અંજલિ સ્વીકારો. વાલ્મીકિને પ્રણામ. ” 


શ્રીરામચરિતમાનસ-10 


ગૌરીપતે નમસ્તુભ્યમિહાગચ્છ મહેશ્વર | પૂર્વદક્ષિણયોર્મધ્યે તિષ્ઠ પૂજાં ગૃહાણ મે ॥૩॥ 
ઝં ગૌરીપતયે નમઃ 


ઓ ગૌરી (પાર્વતી)ના પતિ! પ્રાર્થના કરો! અહીં આવો| હે શક્તિશાળી ભગવાન. કૃપા કરીને દક્ષિણ-પૂર્વમાં તમારું 
આસન લો અને મારી શ્રદ્ધાંજલિ સ્વીકારો. ગોરી (પાર્વતી)ના પતિ ને પ્રણામ.” 


શ્રીલક્ષ્મણ નમસ્તુભ્યમિહાગચ્છ સહપ્રિયઃ | યામ્યભાગે સમાતિષ્ઠ પૂજનં સંગૃહાણ મે ॥૪॥ 
3 શ્રીસપત્નીકાય લક્ષ્મણાય નમઃ 


“હે લક્ષ્મણ। તને પ્રણામ; કૃપા કરીને તમારી પ્રિય પત્ની (ઉર્મિલા) સાથે અહીં આવો. કૃપા કરીને વેદીના દક્ષિણ 
ભાગમાં કબજો કરો। અને મારી શ્રદ્ધાંજલિ સ્વીકારો. લક્ષ્મણને તેમની પત્ની સાથે પ્રણામ કરો." 


શ્રીશત્રુઘ્વ નમસ્તુભ્યમિહાગચ્છ સહપ્રિયઃ । પીઠસ્ય પશ્રિમે ભાગે પૂજનં સ્વીકુરુસ્વ મે ॥૫॥ 
ઝં શ્રીસપત્નીકાય શત્રુઘ્નાય નમઃ 


"હે શત્રુઘ્ના તમને પ્રણામ ! કૃપા કરીને તમારી પ્રિય પત્ની (શ્રુતકીર્તિ) સાથે અહીં આવો. આ વેદીના પશ્ચિમ ભાગમાં 
તમારી જાતને બેસીને મારી શ્રદ્ધાંજલિ સ્વીકારો. તેમની પત્ની સાથે શત્રુઘ્નને પ્રણામ કરો." 


શ્રીભરત નમસ્તુભ્યમિહાગચ્છ સહપ્રિયઃ | પીઠકસ્યોત્તરે ભાગે તિષ્ઠ પૂજાં ગૃહાણ મે ॥1॥ 
3 શ્રીસપત્નીકાય ભરતાય નમઃ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-11 


“તમને પ્રણામા હે ભરત!પ્રાર્થના કરો કે તમારી પ્રિય પત્ની (માંડવી) સાથે અહીં આવો, કૃપા કરીને વેદીના ઉત્તરીય 
ભાગમાં બેસો અને મારી શ્રદ્ધાંજલિ સ્વીકારો. ભરત અને તેની પત્નીને પ્રણામ. 
શ્રીહનુમન્મસ્તુભ્યમિહાગચ્છ કૃપાનિધે | પૂર્વભાગે સમાતિષ્ઠ પૂજનં સ્વીકુરુ પ્રભો ॥૭॥ 
ઇં હનુમતે નમઃ 
“હે હનુમાનજી તમને પ્રણામ! પ્રાર્થના કરો। હે કરુણાની ખાણ। અહીં આવો. કૃપા કરીને પૂર્વીય ક્વાર્ટર પર કબજો 
કરો અને મારી અંજલિ સ્વીકારો| હે ભગવાન! હનુમાનજીને વંદન.” 
અથ પ્રધાનપૂજા ચ કર્તવ્યા વિધિપૂર્વક 
પુષ્પાંજલિ ગૃહીત્વા તુ ધ્યાન કુર્યાતપરસ્ય ચ ॥૮॥ 
મુખ્ય દેવતા (શ્રી રામ તેમની પત્ની। સીતા સાથે) ની પછી યોગ્ય વિધિ સાથે પૂજા કરવી જોઈએ. પોતાની હથેળીના 
પોલાણમાં ફૂલો લઈને વાચકે નીચેના શ્લોકના પ્રકાશમાં પરમ દેવતા (શ્રી રામ)નું ધ્યાન કરવું જોઈએઃ - 
રક્તામ્ભોજદલાભિરામનયનં પીતામ્બરાલંકૃતં 
શ્યામાંગગ્‌ દિભુજં પ્રસન્ન વદન શ્રીસીતયા શોભિતમૂ | 
કારુણ્યામૃતસાગરંપ્રિયગણેર્ભાભાત્રાદિભિર્ભાવિતં 
વન્દેવિષ્ણુશિવાદિસેવ્યમનિશંભક્તેષ્ટસિદ્ધીપ્રદમ્‌ ॥૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-12 


“હું હંમેશા શ્રી રામને પૂજું છું। જેમની મોહક આંખો લાલ કમળની પાંખડીઓ જેવી હોય છે। જેઓ પીળા વસ્ત્રો 
પહેરેલા હોય છે અને શ્યામ-ભુરો રૂપ ધારણ કરે છે। જેઓ પ્રફુલ્લિત મુખ ધારણ કરે છે। તેમની સાથે શ્રી સીતા હોય 
છે। અને તે દયાના રૂપમાં અમૃતનો મહાસાગર છે। જેની રાહ વિષ્ણુ। શિવ અને અન્ય લોકો દ્વારા પણ જોવામાં આવે છે 
અને તેના ત્રણ ભાઈઓ અને અન્ય પ્રિય સહાયકો (હનુમાન અને અન્ય) સાથે તેનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે અને જે 
તેમના ભક્તોની ઈચ્છા પૂરી કરે છે.” 


આગચ્છ જાનકીનાથ જાનક્યા સહ રાઘવ 
ગૃહાણ મમ પૂર્જા ચ વાયુપુત્રાદિભીર્યુતઃ ॥૧૦॥ 
ઈત્યાવાહનમ્‌ 


"કૃપા કરીને આવો। જનકની પુત્રીના ભગવાન। સીતા સાથે અને હનુમાન (પવન-દેવતાના પુત્ર) અને અન્ય લોકો 


સાથે। હે રઘુના સંતાનો સાથે મારી શ્રદ્ધાંજલિ સ્વીકારો." 


સુવર્ણરચિતં રામ દિવ્યાસ્તરણશોભિતમ્‌ 
આસનં હિ મયા દત્તમ્‌ ગૃહાણ મણિચિત્રિતમ્‌ ॥૧૧। 


ઇતિ ષોડશોપચારેઃ પૂજયેત્‌ 


"હે રામા મારા દ્વારા અર્પણ કરેલ સોનાના આ રત્નજવેલ આસન પર કબજો કરો અને ઉત્કૃષ્ટ આવરણ સાથે 
વિતરિત કરો.” પછી શાસ્ત્રોમાં દર્શાવેલ સોળ ગણા સાધનો સાથે દેવતાની પૂજા કરવી જોઈએ. 


સોળ પ્રકારે પૂજાનો સમાવેશ થાય છેઃ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-13 


1. પદ્યા (પગ ધોવા માટેનું પાણી); 2. અર્ઘ્ય (હાથ ધોવા માટેનું પાણી); 3. આચમણિયા (પીવા માટે પાણી); 4. 
સ્નાનિયા (સ્નાન કરવા માટેનું પાણી); 5. વસ્્રા (વસ્રો); 6. અભુષણ (આભૂષણો); 7. ગંધ (ચંદનનો લેપ) 8. પુષ્પ 
(ફૂલો); 9. ધુપ (સળગતી ધૂપ); 10. દીપ (પ્રકાશ); 11. નેવે (ખોરાક); 12. અચામણિયા (મોં ધોવા માટેનું પાણી); (13) 
તમ્બુલા (સોપારી સાથે મોંને સાફ કરવા અને સુગંધિત કરવા માટેના અન્ય ઘટકો) 14. સ્તવ-પાઠ (ગુણગાન ગાવું); 15. 
તર્પણ (તરસ મટાડવાનું પાણી) અને 16. નમસ્કાર (નમસ્કાર). 


પય 


ઝં અસ્ય શ્રીમન્માનસરામાયણશ્રીરામચરિતસ્ય 
શ્રીશિવકાકભુશુન્ડીયાજ્ઞવલ્કય-ગોસવામિતુલસદાસા ત્ર્ક્ષયઃ 
શ્રીસીતારામો દેવતા શ્રીરામનામ બીજં ભવરોગહરી ભક્તિઃ શક્તિઃ મમ નીયંત્રતા । 
શેષવિઘ્નતયા શ્રીસીતારામપ્રિતિપૂર્વક-સકલમનોરથસિદ્ધયર્થ પાઠે વિનિયોગઃ ।| 
"માનસ-રામાયણ।" ભગવાન શિવના નામથી જાણીતી શ્રી રામની આ કથાના। કાકભુસુંદી અને યાજફિયાવલ્ક્ય 
અને ગોસ્વામી તુલસીદાસ ત્રદષિ છે; શ્રી રામ તેમની પત્ની। સીતા સાથે એકતા। દેવતા છે; 'રામ' નામ બીજ છે; ભક્તિ 
જે સ્થાનાંતરણના રોગને મટાડે છે। તે શક્તિ છે. અને આ વાંચનનો હેતુ સીતા અને રામના પ્રાયશ્ચિત દ્વારા તમામ 
દુષ્ટતાઓને દૂર કરવાનો અને તમામ ઇચ્છાઓને પૂર્ણ કરવાનો છે." 
અથ આચમનમ્‌ 
પછી એક પછી એક શ્રી સીતારામભ્ય નમઃ નીચેના મંત્રોના પાઠ સાથે ત્રણ વખત પાણી પીવું જોઈએ; ઓમ શ્રી 
રામચંદ્ર અને ઓમ શ્રી રામભદ્ર. સીતા અને રામના પવિત્ર બીજ-મંત્રના પાઠ સાથે પ્રાણાયામ પણ કરવો જોઈએ. 


શ્રીરામચરિતમાનસ-14 


શ્રીસીતારામાભ્યાં નમઃ | શ્રીરામચન્દ્રાય નમઃ | શ્રીરામભદ્રાય નમઃ | 
ઇંતિમંત્રત્રિતયેન આચમનુંકુર્યાત | શ્રીયુગલબીજમંત્રેણપ્રાણાયામંકુર્યાત્‌ | 
અથ કરન્યાસઃ 


કરણ્યાસમાં વિવિધ આંગળીઓ। હથેળીઓ અને હાથના પાછળના ભાગમાં લાક્ષણિક મંત્રોનું આહ્યાન અને સ્થાપન 
કરવામાં આવે છે. કરણ્યાસ તેમજ આંગણ્યાસમાં મંત્રોને જીવંત સ્વરૂપ તરીકે ગણવામાં આવે છે અને તે મંત્રોના આ 
મૂર્તિમંત સ્વરૂપો છે જેને સ્પર્શ કરવામાં આવે છે અને ચોક્કસ અંગોના નામ ટાંકીને અભિવાદન કરવામાં આવે છે. આ 
પ્રક્રિયા દ્વારા પાઠ કરનાર પોતે મંત્ર સાથે ઓળખાય છે અને મંત્ર-દેવના સંપૂર્ણ રક્ષણ હેઠળ લાવવામાં આવે છે. તે બાહ્ય 
અને આંતરિક બંને રીતે શુદ્ધ થાય છે અને દૈવી ઊર્જાથી ભરપૂર છે. તેમનો આધ્યાત્મિક અભ્યાસ અંત સુધી એક સરળ 
અભ્યાસક્રમ ચાલે છે અને તેમના માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. 


આ કિસ્સામાં 'કારણ્યાસ' ની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છેઃ- 
જગ મંગલ ગુન ગ્રામ રામ કે | દાનિ મકુતિ ધન ધરમ ધામ કે ॥ 
અંગુૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ 


(રામ પાસે રહેલા સદ્ગુણોના યજમાનો વિશ્વ માટે આશીર્વાદ છે અને મુક્તિ ધના ધાર્મિક યોગ્યતા અને દૈવી ધામ) 
છે.આ શબ્દો ઉચ્ચારતા બંને હાથના અંગૂઠાને તર્જની-આંગળીઓ વડે સ્પર્શ કરવો જોઈએ. 


રામ રામ કહિ જે જમુહાહીં | તિન્હહિ ન પાપપુંજ સમુહાહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-15 


તર્જનીભ્યાં નમઃ 
(બગાસ ખાતી વખતે પણ '“રામ' નામનો ઉચ્ચાર કરનારાઓની હાજરીમાં અનેક પાપો ઊભા રહેવાની હિંમત 
કરતા નથી.)આ બોલતા બંને હાથની તર્જની આંગળીઓને અંગૂઠાથી સ્પર્શ કરવી જોઈએ. 
રામ સકલ નામન્હ તે અધિકા | હોઉ નાથ અઘ ખગ ગન બધિકા ॥ 
મધ્યમાભ્યાં નમઃ 


(તમારી ઉપાધિ 'રામ' હે ભગવાના અન્ય તમામ દેવી નામોથી આગળ વધો અને પાપોના રૂપમાં પક્ષીઓના 
સંબંધમાં પક્ષીઓની ભૂમિકા ભજવો.) આ બોલતા બંને હાથની વચ્ચેની આંગળીઓને અંગૂઠા વડે સ્પર્શ કરવી જોઈએ. 


ઉમા દારુ જોષિત કી નાઈ | સબહિ નચાવત રામુ ગોસાઈ ॥ 
અનામિકાભ્યાં નમઃ 
(હે પાર્વતી। ભગવાન શ્રી રામ આખી સૃષ્ટિને લાકડાની ઢીંગલીની જેમ નૃત્ય કરાવે છે. આ બોલતા બંને હાથની 
રીંગ-આંગળીઓને અંગૂઠા વડે સ્પર્શ કરવો જોઈએ. 
સનમુખ હોઈ જીવ મોહિ જબહી | જન્મ કોટિ અઘ નાસહિ તબહીં ॥ 
કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ 


જે ક્ષણે કોઈ પ્રાણી મારા તરફ પોતાનું મુખ ફેરવે છે - (ભગવાન કહે છે) - તેના દ્વારા લાખો જન્મોથી કરેલા પાપો 
ત્યાં અને ત્યાં ઓગળી જાય છે.) આ બોલતા બંને હાથની નાની આંગળીઓને અંગૂઠા વડે સ્પર્શ કરવો જોઈએ. 


શ્રીરામચરિતમાનસ-16 


મામભિરક્ષય રઘુકુલ નાયક | ધૃતબર ચાપ સ્ચિર કર સાયક ।॥ 
કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ 


(હે રઘુની જાતિના આગેવાન। તમે તમારા હાથમાં એક ઉત્તમ ધનુષ્ય અને તેજસ્વી બાણ ધરાવો છો તેમ મારી રક્ષા 
કરો.) આ બોલતા બંને હાથની હથેળીઓ અને પીઠને એક પછી એક હાથ વડે સ્પર્શ કરવા જોઈએ. 


અથ હૃદયાદિન્યાસઃ 


આંગણ્યાસમાં હૃદય અને શરીરના અન્ય ભાગોને જમણા હાથની, બધી આંગળીઓ એકબીજા સાથે જોડીને સ્પર્શ 
કરવામાં આવે છે. 


જગ મંગલ ગુન ગ્રામ રામ કે | દાનિ મૂકુતિ ધન ધરમ ધામ કે ॥ 
હંદયાય નમઃ 
આ બોલતા હૃદયને જમણા હાથની પાંચેય આંગળીઓથી સ્પર્શવું જોઈએ. 
તેવી જ રીતે નીચેની પંક્તિ ઉચ્ચાર્યા પછી કપાળને સ્પર્શ કરવો જોઈએઃ- 
રામ રામ કહિ જે જમુહાહીં | તિન્હહિ ન પાપપુંજ સમુહાહીં ॥ 
શિરસે સ્વાહા 


ક. ન 


પછી નીચેની પંક્તિ ઉચ્ચાર્યા પછી માથા પરના વાળને સ્પર્શ કરવો જોઈએ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-17 


રામ સકલ નામન્હ તે અધિકા | હોઉ નાથ અઘ ખગ ગન બધિકા ॥ 
શિખાયે વષટ્‌ 
નીચેની પંક્તિ બોલ્યા પછી જમણા ખભાને ડાબા હાથની આંગળીઓ વડે સ્પર્શ કરવો જોઈએ અને ઊલટુંઃ- 
ઉમા દારુ જોષિત કી નાઈ | સબહિ નચાવત રામુ ગોસાઈ ॥ 
કવચાય હૂમ્‌ 
નીચેની પંક્તિ ઉચ્ચાર્યા પછી બંને આંખોને જમણા હાથની આંગળીઓથી સ્પર્શ કરવી જોઈએઃ- 
સનમુખ હોઈ જીવ મોહિ જબહિં | જન્મ કોટિ અઘ નાસહિ તબહીં ॥ 
નેત્રાભ્યાં વૌષટ્‌ 
જમણા હાથને કપાળથી માથાના પાછળના ભાગ સુધી અને કપાળની પાછળની તરફ ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ 
દિશામાં લઈ જવો જોઈએ અને ડાબા હાથની હથેળીને જમણી બાજુની તર્જની અને મધ્યની આંગળીઓ વડે મારવી 
જોઈએ 
મામભિરક્ષય રઘુકુલનાયક | ધૃત બર ચાપ રુચિર કર સાયક ।॥ 
અસ્રાય ફટ 


ઇતિહૃદયાદિન્યાસ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-18 


અથ ધ્યાનમ્‌ 
ચૌ૦- મામવલોકય પંકજ લોચન । કૃપા બિલોકાનિ સોચ બિમોચન ।॥ 
નીલ તામરસ સ્યામ કામ અરિ | હૃદય કંજ મકરંદ મધુપ હરિ ॥૧॥ 


હે કમળનયન! હે શોકથી છોડાવનાર પ્રભુ શ્રીરામજી! મારા પર પણ કૃપાટષ્ટિ કરો. હે હરિ! આપ નીલકમળ સમાન 
શ્યામવર્ણ અને કામદેવના શત્રુ મહાદેવજીના હૃદયકમળના મકરંદ(પ્રેમ-રસ)નું પાન કરનારા ભ્રમર છો. ॥૧॥ 


જાતુધાન બરૂથ બલ ભંજન । મુનિ સજ્જન રંજન અઘ ગંજન ।॥ 
ભૂસુર સસિ નવ બુંદ બલાહક | અસરન સરન દીન જન ગાહક [।ર॥ 


આપ રાક્ષસોની સેનાના બળને તોડનારા છો, મુનિઓ અને સંતજનોને આનંદ આપનારા અને પાપોનો નાશ 
કરનારા છો. બ્રાહ્મણરૂપી ખેતીને માટે આપ નવા મેઘસમૂહ છો અને શરણહીનોને શરણ આપનારા તથા દીનજનોને 
પોતાના આશ્રયમાં ગ્રહણ કરનારા છો. ॥૨॥ 


ભુજ બલ બિપુલ ભાર મહિ ખંડિત | ખર દૂષન બિરાધ બધ પંડિત ॥ 
રાવનારિ સુખરૂપ ભૂપબર | જ્ય દસરથ કુલ કુમુદ સુધાકર ।॥૩ા 


પોતાના બાહુબળથી પૃથ્વીના ઘણા ભારે બોજાને નષ્ટ કરનારા, ખર-દૂષણ અને વિરાધનો વધ કરવામાં કુશળ, 
રાવણના શત્રુ, આનંદસ્વરૂપ, રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ અને દશરથના કુળરૂપી કુમુદિનીના ચન્દ્રમા શ્રીરામજી! આપનો જય હો. 
॥ગા 


સુજ્સ પુરાન બિદિત નિગમાગમ | ગાવત સુર મુનિ સંત સમાગમ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-19 


કારુનીક બ્યલીક મદ ખંડન | સબ બિધિ કુસલ કોસલા મંડન ।॥૪॥ 
કલિ મલ મથન નામ મમતાહન । તુલાસિદાસ પ્રભુ પાહિ પ્રનત જન ।॥પ૫॥ 
ઈતિ ધ્યાનમ્‌ 


આપનો સુંદર યશ પુરાણો, વેદોમાં અને તંત્રાદિ શાસ્્રોમાં પ્રકટ છે. દેવો, મુનિ અને સંતોનો સમુદાય એને ગાય છે. 
આપ કરુણા કરનારા કષ્ટોને હરનારા, અને મદનો નાશ કરનારા, સર્વે પ્રકારે કુશળ શ્રીઅયોધ્યાજીના ભૂષણ જ છો. 
આપનું નામ કળિયુગનાં પાપોને મથી નાખનારું અને મમતાને મારી નાખનારું છે. હે તુલસીદાસના પ્રભુ! શરણાગતની 
રક્ષા કરો. ॥૪-૫॥ 
આરતિ શ્રીરામાયનજી કી 
આરતિ શ્રીરામાયનજી કી | કીરતિ કલિત લલિત સિયપીકી ॥ 


આરતીના પ્રથમ શ્લોકમાં ભગવાન રામની પ્રિય પત્ની સીતા અને તેના સુંદર ગુણોની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. 


ગાવત બ્રહ્માદિક મુનિ નારદ | બાલમિક બિગ્યાન વિસારદ ॥ 
સુક સનકાદિ સેષ અરુ સારદ | બરનિ પવનસુત કીરતિ નીકી ॥૧॥ 
બીજા શ્લોકમાં વિવિધ ત્રકષિઓ અને સંતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જેમણે નારદા વાલ્મીકિ અને શુક સહિત 

રામાયણના વર્ણન અને સમજમાં ફાળો આપ્યો છે. 
ગાવત બેદ પુરાન અષ્ટદટસ | ઇઓ સાસ્્ર સબ ગ્રંથનકો રસ ॥ 
મુનિ જન ધન સંતન કો સરબસ | સાર અંસ સંમત સબહી કી ॥।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-2 


ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન રામ અને તેમની કથા વિશે લખાયેલા વિવિધ ગ્રંથો અને શાસ્રોનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો 
છે। જેમાં વેદા પુરાણો અને અન્ય ઘણા ધાર્મિક ગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં ભગવાન રામના ભક્તો અને તેમના 
પ્રત્યેના તેમના પ્રેમનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 


ગાવત સંતત સંભુ ભવાની | અરુ ઘટસંભવ મુનિ બિગ્યાની ॥ 
વ્યાસ આદિ કબિબર્જ બખાની | કાગભુસુંડી ગરુડ કે હિ કી 1।3]॥ 


ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શિવ અને દેવી પાર્વતીની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે! જેઓ ભગવાન રામના ભક્ત પણ 
રહ્યા છે! તેમજ વિવિધ સંતો અને વિદ્દાનો તેમની વાર્તાના ઊંડા અર્થનો અભ્યાસ અને સમજણ કરે છે. તેમાં વિવિધ 
લેખકો અને કવિઓનો પણ ઉલ્લેખ છે જેમણે ભગવાન રામ અને તેમની વાર્તા વિશે લખ્યું છે. 


કલિમલ હરનિ બિષય રસ ફીકી | સુભગ સિંગાર મુક્તિ જુબતી કી ॥ 
દલન રોગ ભવ મૂરિ અમી કી | તાત માત સબ બિધિ તુલસી કી ।૪॥ 


દ 


પાંચમા અને અંતિમ શ્લોકમાં ભગવાન રામની કથાની પોતાના પાપોને દૂર કરવાની શક્તિની વાત કરવામાં આવી 
છે। અને તે શારીરિક અને માનસિક બીમારીઓથી પીડાતા લોકો માટે તેમની વાર્તાની ઉપચારાત્મક શક્તિઓને સ્વીકારે 
છે. આ શ્લોકોમાં તુલસીનું મહત્વ પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે। જે પવિત્ર છોડ ભગવાન રામ અને તેમની પૂજા સાથે 
સંકળાયેલી છે. એકંદરે શ્રી રામાયણજીની આરતીમાં ભગવાન રામ। તેમની પત્ની સીતા અને વિવિધ ત્રકષિઓ અને 
વિદ્દાનોના મહિમાની ઉજવણી કરવામાં આવે છે જેમણે તેમની વાર્તાને સમજવામાં અને વર્ણવવામાં ફાળો આપ્યો છે. 
તે ભક્તોના જીવનમાં તેમની વાર્તાના મહત્વ અને શુદ્ધ અને ઉપચાર કરવાની શક્તિને સ્વીકારે છે. 


કત 


શ્રીરામચરિતમાનસ-3 


કીષ્કીન્ધાકાંડ 
॥ શ્રીપરમાત્મને નમઃ ॥ 


સો૦- પ્રનવઉં પવનકુમાર ખલ બન પાવક ગ્યાન ઘન [| 
જાસુ હૃદય આગાર બસહિં રામ સર ચાપ ધર 1૧૭॥ 


હું પવનકુમાર શ્રીહનુમાનજીને પ્રણામ કરું છું। જેઓ દૃષ્ટરૂપી વનને ભસ્મ કરવા માટે અગ્રિરૂપ છે! જેઓ જ્ઞાનની 
ઘનમૂર્તિ છે અને જેમના હૃદયરૂપી ભવનમાં ધનુષ-બાણ ધારણ કરેલા શ્રીરામજી નિવાસ કરે છે. ॥૧૭॥ 


દો૦- બલિ બાંધત પ્રભુ બાઢેઉ સો તનુ બરનિ ન જાઇ ।| 
ઉભય ઘરી મહે દીન્હીં સાત પ્રદચ્છિન ધાઇ ॥૨૯॥ 


બલિને બાંધતી વખતે પ્રભુ એટલા મોટા થયા કે તે શરીરનું વર્ણન થઈ શકતું નથી, પણ મેં બે જ ઘડીમાં દોડીને 
[તે શરીરની] સાત પ્રદક્ષિણાઓ કરી લીધી, ॥૨૯॥ 


ચૌ૦- અંગદ ક્હઇ જાઉં મૈ પારા | જિરયે સંસય કછુ ફિરતી બારા ॥ 
જામવંત કહ તુમ્હ સબ લાયક | પઠઈઅ કિમિ સબહી કર નાયક ।॥૧॥ 


અંગદે કહ્યું - હું પાર તો ચાલ્યો જઈશ, પરન્તુ પરત થવાના સમય માટે હૃદયમાં કંઈક શંકા છે. જામ્બવાને કહ્યું - 
તમે સર્વ પ્રકારે યોગ્ય છો, પરન્તુ તમે સૌના નેતા છો, તમને કેમ મોકલી શકાય? ॥૧॥ 


કહઈ રીછપતિ સુનુ હનુમાના | કા ચુપ સાધિ રહેઉ બલવાના ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-4 


પવન તનય બલ પવન સમાના | બુધિ બિબેક બિગ્યાન નિધાના ॥।ર॥ 
ત્રકક્ષરાજ જામ્બવાને શ્રીહનુમાનજીને કહ્યું - હે હનુમાન! હે બળવાન ! સાંભળો, તમે આમ કેમ ચુપકીદી સાધી રાખી 
છે? તમે પવનના પુત્ર છો અને બળમાં પવનના સમાન છો. તમે બુદ્ધિ-વિવેક અને વિજ્ઞાનની ખાણ છો. ॥ર॥ 
કવન સો કાજ કઠિન જગ માહીં । જો નહિં હોઇ તાત તુમ્હ પાહીં ॥ 
રામ કાજ લગિ તવ અવતારા | સુનતર્હિં ભયઉ પબંતાકારા ॥ગા 
જગતમાં કયું એવું કઠણ કામ છે જે હે તાત! તમારાથી ન થઈ શકે. શ્રીરામજીના કાર્ય માટે જ તો તમારો અવતાર 
થયો છે. આ સાંભળતાં જ હનુમાનજી પર્વતના આકારના (અત્યંત વિશાળકાય) થઈ ગયા. ॥ગા 
કનક બરન તન તેજ બિરાજા | માનહું અપર ગિરિન્હ કર રાજા ॥ 
સિંહનાદ કરિ બારહિં બારા | લીલહિં નાઘઉં જલનિધિ ખારા ।૪॥ 
તેમનો સોના-જેવો રંગ છે, શરીર પર તેજ સુશોભિત છે, જાણે કે બીજો પર્વતોનો રાજા સુમેરુ હોય. હનુમાનજીએ 
વારંવાર સિંહનાદ કરીને કહ્યું - હું આ ખારા સમુદ્રને ખેલમાં જ લોંઘી શકું છું. ॥૪॥ 
સહિત સહાય રાવનહિ મારી | આનઉં ઇદંહોં ત્રિફૂટ ઉપારી ॥ 
જામવંત મૈ પૂંછંઉં તોહી | ઉચિત સિખાવનુ દીજહુ મોહી ।॥પ૫॥ 
અને સહાયકોસહિત રાવણને મારીને ત્રિફૂટ પર્વતને ઉખાડીને અહીં લાવી શકું છું. હે જામ્બવાન! હું તમને પૂછું છું, 
તમે મને ઉચિત શિખામણ આપો।કે મારે શું કરવું જોઈએ]. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-5 


એતના કરહું તાત તુમ્હ જાઈ | સીતહિ દેખિ કહહુ સુધિ આઈ ॥ 
તબ નિજ ભુજ બલ રાજિવનેના | કૌતુક લાગિ સંગ કપિ સેના ॥1॥ 
[જામ્બવાને કહ્યું -] હે તાત! તમે જઈને એટલું જ કરો કે સીતાજીને જોઈને પાછા આવો અને તેમના ખબર કહી દો. 
પછી કમળનયન શ્રીરામજી પોતાના બાહુબળથી [જ રાક્ષસોનો સંહાર કરીને સીતાજીને લઈ આવશે] કેવળ રમત માટે 
જ તેઓ વાનરોની સેના સાથે લેશે. ॥૬॥ 


છં૦ કપિ સેન સંગ સંઘારિ નિંસિચર રામુ સીતહિ આનિહે | 
ત્રેલોક પાવન સુજ્સુ સુર મુનિ નારદાદિ બખાનિહેં ॥ 
જો સુનત ગાવત કહત સમુઝ્ત પરમ પદ નર પાવઈ ।| 
રઘુબીર પદ પાથોજ મધુકર દાસ તુલસી ગાવઈ | 


વાનરોની. સેના સાથે લઈને રાક્ષસોનો સંહાર કરીને શ્રીરામજી સીતાજીને લઈ આવશે. ત્યારે દેવતા અને નારદાદિ 
ક. જ 


મુનિ ભગવાનના ત્રણે લોકોને પવિત્ર કરનાર સુન્દર યશનાં વખાણ કરશે, જેના શ્રવણ, ગાન, કથન (કથા) અને 
સમજવાથી મનુષ્ય પરમપદ પામે છે અને જેને શ્રીરઘુવીરનાં ચરણકમળનો મધુકર (ભ્રમર) તુલસીદાસ ગાય છે. ॥૭॥ 


દો૦: ભવ ભેષજ રઘુનાથ જસુ સુનહિં જે નર અરુ નારિ | 
તિન્ડટ કર સકલ મનોરથ સિદ્ધ કરહિં ત્રિસિરારિ ॥૩૦(૭)॥ 


શ્રીરઘુવીરનો યશ ભવરૂપી રોગની અચૂક દવા છે. જે પુરુષ અને સ્ત્રી આને સાંભળશે, ત્રિશિરાના શત્રુ શ્રીરામજી 
તેમના સર્વે મનોરથો સિદ્ધ કરશે. ॥૩૦(ક)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-6 


સો૦- નીલોત્પલ તન સ્યામ કામ કોટિ સોભા અધિક 
સુનિઅ તાસુ ગુન ગ્રામ જાસુ નામ અઘ ખગ બધિક 1॥૩૦(ખ]॥ 


જેમનું નીલકમળના સમાન શ્યામ શરીર છે, જેમની શોભા કરોડો કામદેવોથી પણ અધિક છે અને જેમનું નામ 
પાપરૂપી પક્ષીઓને મારવા માટે બધિક (શિકારી) સમાન છે, તે શ્રીરામના ગુણોના સમૂહ(લીલા)ને અવશ્ય સાંભળવા 
જોઈએ. ॥૩૦(ખ])॥ 


માસપારાયણ_ત્રેવીસમો_વિશ્રામ 
ઇતિ શ્રીમદ્રામચરિતમાનસે સકલકલિકલુષવિધ્વંસને ચતુર્થઃ સોપાનઃ સમાપ્તઃ । 


કળિયુગનાં સમસ્ત પાપોનો નાશ કરનાર શ્રીરામચરિતમાનસનો આ ચોથો સોપાન સમાપ્ત થયો 
(કિષ્કિન્ધાકાંડ સમાપ્ત) 


શ્રીરામચરિતમાનસ-7 


શ્રીગણેશાય નમઃ 
શ્રીજાનકીવલ્લભો વિજયતે 
શ્રીરામચરિતમાનસ 
પંચમ સોપાન 
સુંદરકાંડ 
શ્લોક 
શાન્તં શાશ્વતમપ્રમેયમનઘં નિર્વાણશાન્તિપ્રદં 
બ્રહ્માશમ્ભુફણીન્દ્રસેવ્યમનિશંવેદાન્તવેદ્યૉ વિભુમ્‌ 
રામાખ્યં જગદીશ્વરં સુરગુરું માયામનુષ્યં હરિં 
વંદેડહં કરુણાકરં રઘુવર ભૂપાલચૂડામણિમ્‌ 


1 
1 
1 
|॥૧॥ 


શાંતા સનાતન અપ્રમેય (પ્રમાણોથી ૫૨) નિષ્પાપ। મોક્ષરૂપ પરમ શાન્તિ આપનારા બ્રહ્માશંભુ અને શેષજી દ્વારા 
નિરંતર સેવિત। વેદાન્ત દ્વારા જાણવાયોગ્ય। સર્વવ્યાપક દેવોમાં સૌથી મોટા।માયાથી મનુષ્યરૂપે દેખાનારા। સમસ્ત પાપોને 
હરનારા। કરુણાની ખાણ રઘુકુળમાં શ્રેષ્ઠ તથા રાજાઓના શિરોમણિ। રામ કહેવડાવનારા જગદીશ્વરની હું વંદના કરું છું. 


॥૧॥ 


નાન્યા સ્પૃહા રઘુપતે હૃદયેડસ્મદીયે સત્યં વદામિ ચ ભવાનખિલાન્તરાત્મા 


ભક્તિં પ્રયચ્છ રઘુપુંગવ નિર્ભરાં મે કામાદિદોષરહિતં કુરુ માનસં ચ 


1 
|ર।॥| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-8 


હે રઘુનાથજી! હું સત્ય કહું છું અને વળી। આપ સર્વેના અંતરાત્મા જ છો (સઘળું જાણો જ છો) કે મારા હૃદયમાં 
બીજી કોઈ ઇચ્છા નથી. હે રઘુકુળશ્રેષ્ઠા મને આપની નિર્ભરા (ભરપૂર) ભક્તિ આપો અને મારા મનને કામ આદિ 
દોષોથી રહિત કરો. ॥૨॥ 
અતુલિતબલધામં હેમશૈલાભદેહીં દનુજવનકૃશાનું જ્ઞાનિનામગ્રગણ્યમૂ | 
સકલગુણનિધાનં વાનરાણામધીશં રઘુપતિપ્રિયભક્તં વાતજાતં નમામિ ।॥ગા 
અતુલ બળના ધામા સોનાના પર્વત (મેરુ) સમાન કાંતિયુક્ત શરીરવાળા। દૈત્યરૂપી વન[નો ધ્વંસ કરવા]ને માટે 


અગ્નિરૂપા જ્ઞાનીઓમાં અગ્રગણ્યા સમસ્ત ગુણોના નિધાન। વાનરોના સ્વામી। શ્રીરઘુનાથજીના પ્રિય ભક્ત પવનપુત્ર 
શ્રીહનુમાનજીને હું પ્રણામ કરું છું।॥ગા 


હનુમાનજીનું લંકાએ પ્રસ્‍થાન। સુરસાનો મેળાપ। છાયા પકડનારી રાક્ષસીનો વધ-૧ 
ચૌ૦- જામવંત કે બચન સુહાએ | સુનિ હનુમંત હૃદય અતિ ભાએ ।॥ 
તબ લગિ મોહિ પરિખેહુ તુમ્હ ભાઈ | સહિ દુખ કંદ મૂલ ફલ ખાઈ ।॥૧॥ 
જામ્બવાનનાં સુંદર વચનો સાંભળીને હનુમાનજીના હૃદયને તે ઘણાં જ ગમ્યાં. [તે બોલ્યા -] હે ભાઈ! તમે લોકો 
દુ:ખ વેઠીને। કંદ-મૂળ- ફળ ખાઈને ત્યાં સુધી મારી વાટ જોજો કે-- ॥૧॥ 


જબ લગિ આવૌં સીતહિ દેખી | હોઇહિ કાજુ મોહિ હરષ બિસેષી ॥ 
યહ કહિ નાઈ સબન્હિ કહું માથા | ચલેઉ હરષિ હિર્યે ધરિ રઘુનાથા ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-9 


જ્યાં સુધી હું સીતાજીને જોઈને [પાછો] ન આવું. કાર્ય અવશ્ય થશે। કારણ કે મને ઘણો જ હર્ષ થઈ રહ્યો છે. આમ 
કહીને અને સર્વેને શીશ નમાવીને તથા હૃદયમાં શ્રીરઘુનાથજીને ધારણ કરીને હનુમાનજી હરખાઈને ચાલ્યા. ॥૨॥ 
સિંધુ તીર એક ભૂધર સુંદર | કૌતુક કૂદિ ચઢેઉ તા ઊપર ॥ 
બાર બાર રઘુબીર સંભારી | તરકેઉ પવનતનય બલ ભારી ।॥ગા 


સમુદ્ર તટે એક સુંદર પર્વત હતો. હનુમાનજી રમતમાં જ (અનાયાસે જ) ફૂંદીને તેની ઉપર જઈ ચઢ્યા અને વારંવાર 
શ્રીરઘુવીરનું સ્મરણ કરીને અત્યંત બળવાન હનુમાનજી તેના પરથી મોટા વેગથી ફૂઘા (ઉછળ્યા) ॥૩॥ા 


જેહિં ગિરિ ચરન દેઇ હનુમંતા | ચલેઉ સો ગા પાતાલ તુરંતા ॥ 
જિમિ અમોઘ રઘુપતિ કર બાના | એહી ભાંતિ ચલેઉ હનુમાના ।૪॥ 
જે પર્વત પરથી હનુમાનજી પગ મૂકીને ચાલ્યા (જેના પરથી તેમણે છલાંગ લગાવી) તે તરત જ પાતાળમાં ધસી 
પડ્યો. જેમ શ્રીરઘુનાથજીનું અમોઘ બાણ ચાલે છે। તેવી જ રીતે હનુમાનજી ચાલ્યા. ॥૪॥ 
જ્લનિધિ રઘુપતિ દૂત બિચારી | તેં મૈનાક હોહિ શ્રમહારી ॥૫॥ 


કે. જે 


સમુદ્રએ તેમને શ્રીરઘુનાથજીના દૂત સમજીને મૈનાક પર્વતને કહ્યું કે હે 
(અર્થાત્‌ પોતાના ઉપર એમને વિશ્રામ આપ)।॥૫॥ 
દો૦- હનૂમાન તેહિ પરસા કર પુનિ કીન્હ પ્રનામ 
રામ કાજુ કીન્હે બિનુ મોહિ કહો બિશ્રામ ॥૧॥ 


નાક! તું એમનો થાક ઉતારનાર બન 


શ્રીરામચરિતમાનસ-10 


હનુમાનજીએ તેને હાથથી સ્પર્શ કર્યો પછી પ્રણામ કરીને કહ્યું - ભાઈ ! શ્રીરામચન્દ્રજીનું કાર્ય કર્યા વિના મને વિશ્રામ 
ક્યાં? ॥૧॥ 


ચૌ૦- જાત પવનસુત દેવન્ડ દેખા | જાને કહું બલ બુદ્ધિ બિસેષા ॥ 
સુરસા નામ અહિન્ડ કે માતા | પઠઈન્હિ આઇ કહી તેહિં બાતા ॥૧॥ 


દેવોએ પવનપુત્ર હનુમાનજીને જતાં જોયા. તેમનાં વિશિષ્ટ બળ-બુદ્ધિની પરીક્ષા માટે તેમણે સુરસા નામે સર્પોની 
માતાને મોકલી। તેણીએ આવીને હનુમાજીને કહ્યું - ॥૧॥ 


આજુ સુરન્ડ મોહિ દીન્ડ અહારા | સુનત બચન કહ પવનકુમારા ॥ 
રામ કાજુ કરિ ફિરિ મૈં આવો | સીતા કઈ સુધિ પ્રભુહિ સુનાવો ॥ર॥ 


આજે દેવોએ મને ભોજન આપ્યું છે. આ વચન સાંભળીને પવનકુમાર હનુમાનજીએ કહ્યું - શ્રીરામજીનું કાર્ય કરીને 
હું પાછો વળું અને સીતાજીના ખબર પ્રભુને સંભળાવી દઉં। ॥ર॥ 


તબ તવ બદન પૈઠિહઉં આઈ | સત્ય કહઉ મોહિ જાન દે માઈ ।॥ 
કવનેહું જતન દેઇ નહિં જાના | ગ્રસસિ ન મોહિ કહેઉ હનુમાના ॥૩ા 


પછી હું આવીને તમારા મુખમાં પેસી જઈશ [તમે મને ખાઈ જજો] હે માતા! હું સત્ય કહું છું। અત્યારે મને જવા દે. 
જ્યારે કોઈ પણ ઉપાયે તેણે જવા ન દીધા। ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું - તો પછી મને ખાઈ જ લે ને!॥૩॥ 


જોજન ભરિ તેહિ બદનુ પસારા | કપિ તનુ કીન્હ દુગુન બિસ્તારા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-11 


સોરહ જોજન મુખ તેહિં ઠયઊ 1 તુરત પવનસુત બત્તિસ ભયઊ 1।૪॥ 
તેણીએ યોજન જેટલું (ચાર ગાઉ) મુખ ફેલાવ્યું; ત્યારે હનુમાનજીએ. પોતાના શરીરને તેનાથી બમણું વધારી દીધું. 
તેણીએ સોળ યોજનનું મુખ કર્યું. હનુમાનજી તરત જ બત્રીસ યોજનના થઈ ગયા. ॥૪॥ 
જસ જ્સ સુરસા બદનુ બઢાવા | તાસુ દૂન કપિ રૂપ દેખાવા ॥ 
સત જોજન તેહિં આનન કીન્હા | અતિ લઘુ રૂપ પવનસુત લીન્હા ॥૫॥ 
જેમ જેમ સુરસા મુખનો વિસ્તાર વધારતી હતી। હનુમાનજી તેનાથી બમણું રૂપ બતાવતા હતા. તેણીએ સો 
યોજન(ચારસો ગાઉ)નું મુખ કર્યું ત્યારે હનુમાનજીએ. ઘણું જ નાનું રૂપ ધારણ કરી લીધું; ॥૫॥ 
બદન પઇંઠિ પુનિ બાહેર આવા | માગા બિદા તાહિ સિરુ નાવા ॥ 
મોહિ સુરન્ડ જેહિ લાગિ પઠાવા | બુધિ બલ મરમુ તોર મૈં પાવા ॥1॥ 
અને તેઓ તેના મુખમાં પેસીને [તરત જ] પાછા બહાર નીકળી આવ્યા અને તેને શીશ નમાવીને વિદાય માગવા 
લાગ્યા. [તેણીએ કહ્યું -] મેં તમારાં બુદ્ધિ - બળનો ભેદ પામી લીધો; જેના માટે દેવોએ મને મોકલી હતી; ॥6॥ 
દો૦; રામ કાજુ સબુ કરિહહુ તુમ્હ બલ બુદ્ધિ નિધાન ।| 
આસિષ દેઇ ગઈ સો હરષિ. ચલેઉ હનુમાન ॥૨॥ 


તમે શ્રીરામચન્દ્રજીનાં સર્વે કાર્ય કરશો। કેમકે તમે બળ-બુદ્ધિના ભંડાર છો. આ આશીર્વાદ આપીને તે ચાલી ગઈ; 
પછી હનુમાનજી હર્ષિત થઈને ચાલ્યા. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-12 


ચૌ૦- નિસિચરિ એક સિંધુ મહું રહઈ | કરિ માયા નભુ કે ખગ ગહઈ ।॥ 

જીવ જંતુ જે ગગન ઉડાહી | જલ બિલોકિ તિન્હ કે પરિછાહીં ॥૧॥ 

ગહઇ છાહેં સક સો ન ઉડાઈ | એહિ બિધિ સદા ગગનચર ખાઈ ॥ 

સોઈ છલ હનૂમાન કહે કીન્હા | તાસુ કપટુ કપિ તુરતરહિં ચીન્હા ॥ર૨॥ 

સમુદ્રમાં એક રાક્ષસી રહેતી હતી. તે માયા કરીને આકાશમાંથી ઊડતાં પંખીઓને પકડી લેતી હતી. આકાશમાં જે 

જીવ-જંતુ ઊઠ્યા કરતાં હતાં। તેમનો પડછાયો જોઈને તે એ પડછાયાને પકડી લેતી હતી; તેથી તે ઊડી શકતાં ન હતાં 

[અને જળમાં પડી જતાં હતાં]. આ પ્રમાણે તે કાયમ આકાશમાં ઊડનારા જીવોને ખાધે રાખતી હતી. તેણીએ એ જ છળ 
હનુમાનજી સાથે પણ કર્યું. હનુમાનજીએ તરત જ તેનું કપટ ઓળખી લીધું. ॥૧-૨॥ 

તાહિ મારિ મારુતસુત બીરા | બારિધિ પાર ગયઉ પતિધીરા ॥ 

તર્હોં જાઈ દેખી બન સોભા । ગુંજત ચંચરીક મધુ લોભા ॥।૩ા॥ 


પવનપુત્ર ધીરબુદ્ધિ વીર હનુમાનજી તેને મારીને સમુદ્રની પાર ગયા. ત્યાં જઈને તેમણે વનની શોભા જોઈ. 
મધુ(પુષ્પરસ)ના લોભે ભમરા ગુંજન કરી રહ્યા હતા. ॥૩॥ 


લંકાવર્ણન લંકિની પર પ્રહાર લંકામાં પ્રવેશ-3 


નાના તરુ ફલ ફૂલ સુહાએ | ખગ મૃગ બૂંદ દેખિ મન ભાએ ।॥ 
સૈલ બિસાલ દેખિ એક આગેં | તા પર ધાઈ ચઢેઉ ભય ત્યાગેં ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-13 


અનેક પ્રકારનાં વૃક્ષ ફળ-ફૂલથી શોભિત છે. પક્ષી અને પશુઓના સમૂહને જોઈને તો તેઓ મનમાં ઘણા જ પ્રસન્‍ન 
થયા। સામે એક વિશાળ પર્વતને જોઈને હનુમાનજી ભય ત્યાગીને તેના પર દોડીને જઈ ચઢયા. ॥૪॥ 
ઉમા ન કછુ કપિ કે અધિકાઈ । પ્રભુ પ્રતાપ જો કાલહિ ખાઈ ।॥ 
ગિરિ પર ચઢિ લંકા તેહિં દેખી | કહિ ન જાઇ અતિ દુર્ગ બિસેષી ॥૫॥ 
અતિ ઉતંગ જલનિધિ ચહું પાસા | કનક કોટ કર પરમ પ્રકાસા ॥1॥ 
[શિવજી કહે છે -] હે ઉમા! આમાં વાનર હનુમાનની કંઈ મોટાઈ નથી. આ તો પ્રભુનો પ્રતાપ છે। જે કાળને પણ 
ખાઈ જાય છે. પર્વત પર ચઢીને તેમણે લંકા જોઈ. ઘણો જ મોટો કિલ્લો છે। કંઈ કહી નથી શકાતો. તે અત્યંત ઊંચો છે। 
તેની ચારેય કોર સમુદ્ર છે. સોનાના કોટ(વંડા)નો પરમ પ્રકાશ થઈ રહ્યો છે. ॥૫-૬॥ 
છં: કનક કોટ બિચિત્ર મનિ કૃત સુંદરાયતના ઘના 
ચઉહટ્ટ હટ્ટ સુબટ્ટ બીથીં ચારુ પુર બહુ બિધિ બના ॥।॥ 
ગજ બાજિ ખચ્ચર નિકર પદચર રથ બરૂથન્હિ કો ગને ।| 
બહુરૂપ નિસિચર જૂથ અતિબલ સેન બરનત નહિં બને 1।॥૧॥ 
વિચિત્ર મણિઓથી જડેલો સોનાનો કોટ છે। તેની અંદર ઘણાં જ સુંદર-સુંદર ઘર છે. ચાર રસ્તાઓ। બજારા સુંદર 
માર્ગો અને શેરીઓ છે; સુંદર નગર અનેક પ્રકારે શણગારેલું છે. હાથી। ઘોડા। ખચ્ચરોના સમૂહ તથા પગપાળા (પાયદળ) 
અને રથોના સમૂહોને કોણ ગણી શકે છે! અનેક પ્રકારનાં સક્ષસોનાં દળો છે। તેમની અત્યંત બળશાળી સેના વર્ણવી જ 
શકાતી નથી. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-14 


બન બાગ ઉપબન બાટિકા સર કૂપ બાપીં શોહહીં | 
નર નાગ સુર ગંધર્બ કન્યા રૂપ મુનિ મન મોહહીં ॥ 
કહું માલ દેહ બિસાલ સૈલ સમાન અતિબલ ગર્જડી | 
નાના અખારેન્ડ ભિરહિં બહુબિધિ એક એકન્ડ તર્જડીં ।ર॥ 
વના બાગ। ઉપવન ફૂલવાડી। તળાવ। ફૂવા અને વાવડીઓ સુશોભિત છે. મનુષ્ય। નાગ। દેવો અને ગંધર્વાની કન્યાઓ 


પોતાના સૌન્હર્યથી મુનિઓનાંય મનોને મોહી લે છે. ક્યાંક પર્વત સમાન વિશાળ શરીરવાળા ઘણા જ બળવાન મલ્લ 
(પહેલવાન) ગરજી રહ્યા છે. તેઓ અનેક અખાડાઓમાં અનેક પ્રકારે ભીડાય છે અને એકબીજાને લલકારે છે. ॥ર॥ 
કરિ જતન ભટ કોટિન્ડ બિક્ટ તન નગર ચહું દિસિ રચ્છહીં | 
કહું મહિષ માનુષ ધેનુ ખર અજ ખલ નિસાચર ભચ્છહીં ॥ 
એહિ લાગિ તુલસીદાસ ઇન્ડ કી કથા કછુ એક હે કહી | 
રઘુબીર સર તીરથ સરીરન્હિ ત્યાગિ ગતિ પૈહહિં સહી [।॥૩ા 
ભયંકર શરીરવાળા કરોડો યોદ્ધા યત્ન કરીને (ઘણી ચોકસાઈથી) નગરની ચારેય દિશાઓમાં (સર્વે બાજુથી) 
રખેવાળી કરે છે. ક્યાંક દુષ્ટ રાક્ષસ ભેંસો। મનુષ્યો| ગાયો| ગધેડાં અને બકરાઓને ખાઈ રહ્યા છે! તુલસીદાસે આની કથા 
એટલા માટે કંઈક ટૂંકમાં જ કહી છે કે તે (રાક્ષસો) ચોક્ક્સ શ્રીરામચન્દ્રજીના બાણરૂપી તીર્થમાં શરીરોને ત્યાગીને 
પરમગતિને પામશે. ॥૩॥ 


દો૦; પુર રખવારે દેખિ બહુ કંપિ મન કીન્હ બિચાર 


શ્રીરામચરિતમાનસ-15 


અતિ લઘુ રૂપ ધરોં નિસિ નગર કરૌ પઇસાર [ગા 
નગરના બહુસંખ્યક રખેવાળોને જોઈને હનુમાનજીએ મનમાં વિચાર કર્યો કે અત્યંત નાનું રૂપ ધરું અને રાત્રિના 
સમયે નગરમાં પ્રવેશ કરું. ॥ગા 
ચૌ૦- મસક સમાન રૂપ કપિ ધરી | લંકહિ ચલેઉ સુમિરિ નરહરી ॥ 
નામ લંકિની એક નિસિચરી | સો કહ ચલેસિ મોહિ નિંદરી ॥૧॥ 
હનુમાનજી મચ્છર સમાન (નાનકડું) રૂપ ધારણ કરીને નરસિંહરૂપે લીલા કરનારા પુરુષસિંહ રામ અને લક્ષ્મણનું 
સ્મરણ કરીને લંકાએ. ચાલ્યા. [લંકાના દ્વાર ઉપર] લંકિની નામની એક રાક્ષસી રહેતી હતી. તે બોલી - મારો અનાદર 
કરીને (મને પૂછયા વિના) ક્યાં ચાલ્યો જઈ રહ્યો છે? ॥૧॥ 
જાનેહિ નહીં મરમુ સઠ મોરા | મોર અહાર જહોં લગિ ચોરા ॥ 
મુઠિકા એક મહા કપિ હની | રુધિર બમત ધરની ઢનમની ।ર॥ 
હે મૂર્ખ! તે મારો ભેદ નથી જાણ્યો ? જ્યાં સુધી (જેટલા) ચોર છે। તે સર્વે મારા આહાર છે. મહાકપિ હનુમાનજીએ 
તેને એક ટૂંસો માર્યો જેનાથી તે લોહીની ઊલટી કરતાં પૃથ્વી પર ઢળી પડી. ॥૨॥ 
પુનિ સંભારિ ઉઠી સો લંકા | જોરિ પાનિ કર બિનય સસંકા ॥ 
જબ રાવનહિ બ્રહ્મ બર દીન્હા | ચલત બિરંચિ કહા મોહિ ચીન્હા ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-16 


તે લંકિની પછી સંભાળીને ઊઠી અને ભયને લીધે હાથ જોડીને વિનંતી કરવા લાગી. [તે બોલી] રાવણને જ્યારે 
બ્રહ્માજીએ વર આપ્યો હતો। ત્યારે જતી વખતે તેમણે મને સક્ષસોના વિનાશની આ ઓળખાણ આપી દીધી હતી કે - 
॥૩॥ 


બિકલ હોસિ તે કપિ કે મારે | તબ જાનેસુ નિસિચર સંઘારે ॥ 
તાત મોર અતિ પુન્ય બહૂતા | દેખેઉં નયન રામ કર દૂતા ।૪॥ 


જ્યારે તું વાનરના મારવાથી વ્યાકુળ થઈ જાયા ત્યારે તું રાક્ષસોનો સંહાર થયો જાણી લેજે. હે તાત! મારાં અત્યંત 
મોટાં પુણ્ય છે. કે હું શ્રીરામચન્દ્રજીના દૂત(આપ)ને નેત્રોથી જોવા પામી. ॥૪॥ 
દો૦: તાત સ્વર્ગ અપબર્ગ સુખ ધરિઅ તુલા એક અંગ [| 
તૂલ ન તાહિ સકલ મિલિ જો સુખ લવ સતસંગ ॥।૪॥ 
હે તાત! સ્વર્ગ અને મોક્ષનાં સર્વે સુખોને ત્રાજવાના એક પલ્લામાં મૂકવામાં આવે। તો પણ તે સર્વે મળીને [બીજા 
પલ્લામાં રાખેલા] તે સુખોની બરાબર નથી થઈ શકતાં। જે લવમાત્રના (ક્ષણમાત્ર)ના સત્સંગથી થાય છે. ॥૪॥ 


ચૌ૦- પ્રબિસિ નગર કીજે સબ કાજા | હૃદર્યાં રાખિ કોસલપુર રાજા ॥ 
ગરલ સુધા રિપુ કરહિં મિતાઈ | ગોપદ સિંધુ અનલ સિતલાઈ 1।૧॥ 
ગરુડ સુમેરુ રેનુ સમ તાહી | રામ કૃપા કરિ ચિતવા જાહી ॥ 


અતિ લઘુ રૂપ ધરેઉ હનુમાના | પૈઠા નગર સુમિરિ ભગવાના ।॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-17 


અયોધ્યાપુરીત્તા રાજા શ્રીરઘુનાથજીને હૃદયમાં રાખીને નગરમાં પ્રવેશીને સવે કાર્ય કરો. જેને શ્રીરામચન્દ્રજીએ એક 
વાર કૃપા કરીને જોઈ લીધો. તેની સાથે શત્રુ પણ મિત્રતા કરવા માંડે છે! એને માટે વિષ અમૃત થઈ જાય છે। સમુદ્ર 
ગાયની ખરી જેટલો થઈ જાય છે। અગ્રિમાં શીતળતા આવી જાય છે. અને હે ગરુડજી ! સુમેરુ પર્વત એને માટે રજ સમાન 
થઈ જાય છે। પછી હનુમાનજીએ ઘણું જ નાનું રૂપ ધારણ કર્યું અને ભગવાનનું સ્મરણ કરીને નગરમાં પ્રવેશ ક્યોં. ॥૧- 
ડી 
મંદિર મંદિર પ્રતિ કરિ સોધા | દેખે જહે તર્હે અગનિત જોધા ॥ 
ગયઉ દસાનન મંદિર માહીં | અતિ બિચિત્ર કહિ જાત સો નાહી ગા 
તેમણે એકેએક (પ્રત્યેક) મહેલમાં તપાસ કરી. જ્યાં - ત્યાં અસંખ્ય યોદ્ધા જોયા. પછી તે રાવણના મહેલમાં ગયા. 
તે અત્યંત વિચિત્ર હતો। જેનું વર્ણન નથી થઈ શકતું. ॥૩॥ 
સયન કિએ દેખા કપિ તેહી | મંદિર મહું ન દીખિ બેદેહી ॥ 
ભવન એક પુનિ દીખ સુહાવા | હરિ મંદિર તર્હે ભિન્ન બનાવા ।૪॥ 
હનુમાનજીએ તેને (રાવણને) શયન કરતાં જોયો; પરંતુ મહેલમાં જાનકીજી જોવામાં ન આવ્યાં. પછી એક સુંદર 
મહેલ દેખાયો; જ્યાં ભગવાનનું એક જુદું મંદિર પણ બનેલું હતું। ॥૪॥ 
હનુમાન-વિભીષણ-સંવાદ-પ 
દો૦- રામાયુધ અંકિત ગૃહ સોભા બરનિ ન જાઈ 
નવ તુલસિકા બુંદ તહેં દેખિ હરષ કપિરાઈ ॥૫।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-18 


તે મહેલ શ્રીરામજીના આયુધ(ધનુષ-બાણ)ના ચિહનોથી અંકિત હતો। તેની શોભા વર્ણવી શકાતી નથી. ત્યાં નવીન- 
નવીન (તાજાં તાજાં) તુલસીના વૃક્ષસમૂહોને જોઈને કપિરાજ શ્રીહનુમાનજી હરખાયા. ॥૫॥ 
ચૌ૦- લંકા નિસિચર નિકર નિવાસા | ઈહોં કહાં સજ્જન કર બાસા ।॥ 
મન મહું તરક કરૈ કપિ લાગા | તેહીં સમય બિભીષનુ જાગા ।॥૧॥ 


લંકા તો રાક્ષસોના સમૂહનું નિવાસસ્થાન છે. અહીં સજ્જન(સાધુ પુરુષ)નો નિવાસ ક્યાંથી ? હનુમાનજી મનમાં 
આ પ્રકારનો તર્ક કરવા લાગ્યા. તે જ સમયે વિભીષણજી જાગ્યા. ॥૧॥ 


રામ રામ તેહિં સુમિરન કીન્હા | હૃદર્યે હરષ કપિ સજ્જન ચીન્હા ॥ 


એહિ સન હઠિ કરિહઉં પહિચાની | સાધુ તે હોઇ ન કારજ હાની ।ર॥ 
તેમણે (વિભીષણે) રામનામનું સ્મરણ કર્યું. હનુમાનજીએ તેમને સજ્જન જાણ્યા અને હૃદયમાં હર્ષિત થયા. 
[હનુમાનજીએ [વેચાર કર્યો કે] આમનો પોતાની તરફથી જ હું પરિચય કરીશ. કેમકે સાધુથી કાર્યની હાનિ થતી નથી 
પ્રિત્યુત લાભ જ થાય છે] ॥૨॥ 
બિપ્ર રૂપ ધરિ બચન સુનાએ | સુનત બિભીષન ઉઠિ તરહેં આએ ।॥ 
કરિ પ્રનામ પૂંછી કુસલાઈ | બિપ્ર કહહુ નિજ કથા બુઝાઈ ॥।ગા 
બ્રાહ્મણનું રૂપ ધરીને હનુમાનજીએ તેમને વચન સંભળાવ્યાં. સાંભળતાં જ વિભીષણજી ઊઠીને ત્યાં આવ્યા. પ્રણામ 
કરીને કુશળ પૂછ્યા [અને કહ્યું કે] હે બ્રાહ્મણ દેવ] આપની કથા સમજાવીને કહો. ॥૩॥ 


કી તુમ્હ હરિ દાસન્હ મહં કોઈ | મોરે હદય પ્રીતિ અતિ હોઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-19 


કી તુમ્હ રામુ દીન અનુરાગી | આયહુ મોહિ કરન બડભાગી [૪॥ 
શું આપ હરિભક્તોમાંથી કોઈ છો? કેમકે આપને જોઈને મારા હૃદયમાં અત્યંત પ્રેમ ઊબરાઈ રહ્યો છે. અથવા શું 
આપ દીનોને પ્રેમ કરનારા સ્વયં શ્રીરામજી જ છો| જે મને ધનભાગી બનાવવા (ઘેરબેઠાં દર્શન દઈને કૃતાર્થ કરવા) 
આવ્યા છો? ॥૪॥ 
દો૦: તબ હનુમંત કહી સબ રામ કથા નિજ નામ [| 
સુનત જુગલ તન પુલક મન મગન સુમિરિ ગુન ગ્રામ 1॥1॥ 
પછી હનુમાનજીએ શ્રીરામચન્દ્રજીની સમસ્ત કથા કહીને પોતાનું નામ જણાવ્યું. સાંભળતાં જ બંનેનાં શરીર પુલિકત્‌ 
થઈ ગયાં અને શ્રીરામજીના ગુણસમૂહોનું સ્મરણ કરીને બંનેનાં મન [પ્રેમ અને આનંદમાં] મગ્ન થઈ ગયાં. ॥॥ 
ચૌ૦- સુનહુ પવનસુત રહનિ હમારી | જિમિ દસનન્હડિ મહું જીભ બિચારી ॥ 
તાત કંબહું મોહિ જાનિ અનાથા | કરિહહિં કૃપા ભાનુકુલ નાથા ॥૧| 
[વિભીષણજીએ કહ્યું -] હે પવનપુત્ર ! મારી રહેણી સાંભળો. હું અહીં એમ રહું છું। જેમ દાંતોની વચ્ચે બિચારી જીભ ! 
હે તાત! મને અનાથ જાણીને સૂર્યકુળના નાથ શ્રીરામચન્દ્રજી શું મારા ઉપર ક્યારેક કૃપા કરશે? ॥૧॥ 
તામસ તનુ કછુ સાધન નાહીં | પ્રીતિ ન પદ સરોજ મન માહીં ॥ 
અબ મોહિ ભા ભરોસ હનુમંતા | બિનુ હરિકૃપા મિલર્હિં નહિં સંતા ॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-20 


મારું તામસી (રાક્ષસ) શરીર હોવાથી સાધન તો કંઈ થતું નથી અને મનમાંય શ્રીરામચન્દ્રજીનાં ચરણકમળોમાં 
પ્રેમેય નથી. પરંતુ હે હનુમાન! હવે મને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે શ્રીરામજીની મારા પર કૃપા છે; કારણ કે હરિની કૃપા વિના 
સંત મળતા નથી. ॥૨॥ 
જોં રઘુબીર અનુગ્રહ કીન્હા | તૌ તુમ્હ મોહિ દરસુ હઠિ દીન્હા ॥ 
સુનહુ બિભીષન પ્રભુ કે રીતી | કરહિં સદા સેવક પર પ્રીતી ॥૩ગા 
જ્યારે શ્રીરઘુવીરે કૃપા કરી છે। ત્યારે જ તો તમે મને હઠ કરીને (પોતાની તરફથી) દર્શન આપ્યાં છે. [હનુમાનજીએ 
કહ્યું -] હે વિભીષણજી! સાંભળો, પ્રભુની આ જ રીત છે કે તેઓ સેવક પર સદાય પ્રેમ કર્યા કરે છે. ॥ગા 
કહહુ ક્વન મૈં પરમ કુલીના | કપિ ચંચલ સબહીં બિધિ હીના ॥ 
પ્રાત લેઈ જો નામ હમારા | તેહિ દિન તાહિ ન મિલૈ અહારા ।૪॥ 
ભલા કહો, હું જ કયો મોટો કુળવાન છું ? [જાતિએ] ચંચળ વાનર છું અને સર્વ પ્રકારે નીચ છું. પ્રાતઃકાળે જે અમારા 
લોકોનું નામ લઈ લે તો તેને તે દિવસે ભોજન ન મળે; ॥૪॥ 
દો૦ અસ મૈ અધમ સખા સુનુ મોહૂ પર રઘુબીર | 
કીન્હી કૃપા સુમિરિ ગુન ભરે બિલોચન નીર ॥॥ 
હે સખા! સાંભળો| હું આવો અધમ છું; પણ શ્રીરામચન્દ્રજીએ તો મારા પર પણ કૃપા જ કરી છે. ભગવાનના ગુણોનું 
સ્મરણ કરીને હનુમાનજીનાં બંને નેત્રોમાં [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું. ॥૭॥ 


ચૌ૦- જાનતહું અસ સ્વામિ બિસારી | ફિરહિં તે કાહે ન હોહિં દુખારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-21 


એહિ બિધિ કહત રામ ગુન ગ્રામાં | પાવા અનિર્બાચ્ચ બિશ્રામાં ॥૧॥ 


જાણવા છતાંય આવા સ્વામી(શ્રીરઘુનાથજી)ને ભૂલીને જે [વિષયો પાછળ] ભટકતાં ફરે છે। તે દુઃખી કેમ ન થાય? 
આ પ્રમાણે શ્રીરામજીના ગુણસમૂહોને કહેતાં તેમણે અનિર્વચનીય (પરમ) શાંતિ પ્રાપ્ત કરી. ॥૧॥ 


પુનિ સબ કથા બિભીષન કહી | જેહિ બિધિ જનકસુતા તહેં રહી ॥ 
તબ હનુમંત કહા સુનુ ભ્રાતા | દેખી ચહઉં જાનકી માતા ।ર૨॥ 


પછી વિભીષણજીએ, શ્રીજાનકીજી જે રીતે ત્યાં રહેતાં હતાં। તે સઘળી કથા કહી સંભળાવી. ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું 
- હે ભાઈ! સાંભળો, હું જાનકી માતાને જોવા માગું છું. ॥ર॥ 


હનુમાનજી અશોક વાટિકામાં સીતાજીને જોઈને દુઃખી થાય છે અને રાવણ સીતાજીને ડર બતાવે છે.-૭ 
જુગુતિ બિભીષન સકલ સુનાઈ | ચલેઉ પવનસુત બિદા કરાઈ ।॥ 
કરિ સોઇ રૂપ ગયઉ પુનિ તહવાં | બન અસોક સીતા રહ જહવાં ॥ગા 


વિભીષણજીએ [માતાનાં દર્શન માટે] સર્વે યુક્તિઓ કહી સંભળાવી. પછી હનુમાનજી વિદાય લઈને ચાલ્યા. પાછા 

તે જ પહેલાના મચ્છર જેવા રૂપને ધરીને ત્યાં ગયા। જ્યાં અશોક વનમાં વનના જે ભાગમાં સીતાજી રહેતાં હતાં। ॥૩ા 
દેખિ મનહિં મહું કીન્હ પ્રનામા | બેઠેર્હિ બીતિ જાત નિસિ જામા ॥ 

કુસ તનુ સીસ જટા એક બેની | જપતિ હદર્ય રઘુપતિ ગુન શ્રેની ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-22 


સીતાજીને જોઈને હનુમાનજીએ તેમને મનોમન પ્રણામ કર્યા. તેમને બેઠાં બેઠાં જ રાત્રિના ચારેય પ્રહર વીતી જાય 
છે. શરીર દૂબળું થઈ ગયું છે! સિર પર જટાઓની એક વેણી (લટ) છે. હૃદયમાં શ્રીરઘુનાથજીના ગુણસમૂહોના જપ કરતાં 
રહે છે. ॥૪॥ 
દો૦ નિજ પદ નયન દિએ મન રામ પદ કમલ લીન [| 
પરમ દુખી ભા પવનસુત દેખિ જાનકી દીન ॥૮॥ 
શ્રીજાનકીજીએ નેત્રોને પોતાનાં ચરણોમાં લગાવી રાખ્યાં છે (નીચું જ જોઈ રહ્યાં છે) અને મન શ્રીરામજીનાં 
ચરણકમળોમાં લીન છે. જાનકીજીને દીન જોઈને પવનપુત્ર હનુમાનજી ઘણા જ દુઃખી થયા. ॥૮॥ 


ગુ 


ચૌ૦- તરુ પલ્લવ મહું રહા લુકાઈ | કરઈ બિચાર કરૌ કા ભાઈ ॥ 
તેહિ અવસર રાવનુ તર્હીં આવા | સંગ નારિ બહુ કિએ બનાવા 1।૧॥ 
હનુમાનજી વૃક્ષનાં પાંદડાંઓમાં છુપાઈ રહ્યા અને વિચાર કરવા લાગ્યા કે હે ભાઈ! શું કરુ (આમનું દુઃખ કેવી રીતે 
દૂર કરુ? તે જ સમયે ઘણી જ સ્ત્રીઓને સાથે લઈને ઠાઠ-માઠથી રાવણ ત્યાં આવ્યો. ॥૧॥ 
બહુ બિધિ ખલ સીતહિ સમુઝાવા । સામ દાન ભય ભેદ દેખાવા ॥ 
કહ રવનુ સુનુ સુમુખિ સયાની | મંદોદરી આદિ સબ રની ॥।ર॥ 
તવ અનુચરીં કરઉં પન મોરા | એક બાર બિલોકુ મમ ઓરા ॥ 
તૃત ધરિ ઓટ કહતિ બૈદેહી | સુમિરિ અવધપતિ પરમ સનેહી ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-23 


તે દુષ્ટે સીતાજીને ઘણી રીતે સમજાવ્માં. સામ। દાન। ભય અને ભેદ બતાડ્યો. રાવણે કહ્યું - હે સુમુખી! હે ચતુર! 
સાંભળ। મંદોદરી આદિ સર્વે રાણીઓને હું તારી દાસી બનાવી દઈશ। આ મારું પ્રણ છે. તું એકવાર મારી સામે જો તો 
ખરી! પોતાના પરમ સ્નેહી કૌશલાધીશ શ્રીરામચન્દ્રજીનું સ્મરણ કરીને જાનકીજી તણખલાની આડ કરીને કહેવા લાગ્યાં 
-॥૨-ગા 


સુનુ દસમુખ ખઘોત પ્રકાસા | કબહું કિ નલિની કરઈ બિકાસા ॥ 
અસ મન સમુઝુ કંહતિ જાનકી | ખલ સુધિ નહિં રઘુબીર બાન કી ।૪॥ 
સઠ સૂને હરિ આનેહિ મોહી | અધમ નિલજ્જ લાજ નહિં તોહી ॥૫॥ 
હે દશમુખ! સાંભળ। આગિયાના પ્રકાશથી કદીય કમલિની ખીલી શકે છે ? જાનકીજી પાછા કહે છે - તું [પોતાના 
માટેય] આવું જ મનમાં સમજી લે. અરે દુષ્ટ! તને શ્રીરઘુવીરના બાણની ખબર જ નથી. અરે પાપી! તું મને એકાંતમાંથી 
હરી લાવ્યો છે. અરે અધમ! નિર્લજ્જ! તને લાજ નથી આવતી? ॥૪-૫॥ 
દો૦- આપુહિ સુનિ ખઘોત સમ રામહિ ભાનુ સમાન 
પરુષ બચન સુનિ કાઢિ અસિ બોલા અતિ ખિસિઆન [લા 
પોતાને આગિયા સમાન અને રામચન્દ્રજીને સૂર્યની સમાન સાંભળીને અને સીતાજીનાં કઠોર. વચનોને સાંભળી 
રાવણ ઘણો ખસિયાણો પડી ગયો અને તલવાર કાઢીને બહુ ગુસ્સામાં આવીને બોલ્યો - ॥૯॥ 
ચૌ૦- સીતા તેં મમ કૃત અપમાના | કટિહઉં તવ સિર કઠિન કૃપાના ॥ 
નાહિં ત સપદિ માનુ મમ બાની । સુમુખિ હોતિ ન ત જીવન હાની ॥૧| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-24 


સીતા! તેં મારું અપમાન કર્યું છે. હું તારું સિર આ કઠોર કૃપાણથી કાપી નાંખીશ। નહીં તો [હજી પણ] જલદી મારી 
વાત માની લે। હે સુમુખી! નહીં તો જીવનથી હાથ ધોવા પડશે! ॥૧॥ 


સ્યામ સરોજ દામ સમ સુંદર | પ્રભુ ભુજ કરિ કર સમ દસકંધર ॥ 
સો ભુજ કંઠ કિ તવ અસિ ઘોરા | સુનુ સઠ અસ પ્રવાન પન મોરા ।ર૨॥ 
[સીતાજીએ કહ્યું -] હે દશગ્રીવ! પ્રભુની ભુજા જે શ્યામ કમળની માળા સમાન સુંદર અને હાથીની સૂંઢ જેવી [પુષ્ટ 
તથા વિશાળ] છે। કાં તો તે ભુજા જ મારા કંઠમાં પડશે કાં તારી ભયાનક તલવાર! અરે શઠ! સાંભળ। આ જ મારું ખરું 
પ્રણ છે. ॥૨॥ 


ચંદ્રહાસ હરું મમ પરિતાપં | રઘુપતિ બિરહ અનલ સંજાતં ॥ 
સીતલ નિસિત બહસિ બર ધારા | કહ સીતા હરુ મમ દુખ ભારા ॥ગા 
સીતાજી કહે છે - હે ચન્દ્રહાસ (તલવાર)! શ્રીરઘુનાથજીના વિરહની અગ્નિથી ઉત્પન્ન મારા ઘણા ભારે દાહને તું 
હરી લે! હે તલવાર! તું શીતળા તીવ્ર અને શ્રેષ્ઠ ધારા વહાવે છે (અર્થાત્‌ તારી ધાર ઠંડી અને તેજ છે) તું મારા દુઃખના 
ભારને હરી લે. ॥ગા 
સુનત બચન પુનિ મારન ધાવા | મયતનર્યાં કહિ નીતિ બુઝાવા ॥ 
કહેસિ સકલ નિસિચરન્હિ બોલાઈ | સીતહિ બહુ બિધિ ત્રાસહું જાઈ ।૪॥ 
માસ દિવસ મહું કહા ન માના | તૌ મૈં મારબિ કાઢિ કૃપાના ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-25 


દ. ફં છે” 


સીતાજીનાં આ વચન સાંભળતાં જ તે મારવા દોડ્યો। ત્યારે મયદાનવની પુત્રી મંદોદરીએ નીતિ કહીને તેને 
સમજાવ્યો. પછી રાવણે સર્વે રાક્ષસીઓને બોલાવીને કહ્યું કે જઈને સીતાજીને ઘણી રીતે ભય પમાડો. જો માસભરમાં 
આ કહેવું ન માને તો હું આ તલવાર કાઢીને એને મારી નાંખીશ. ॥૪-૫॥ 
દો૦- ભવન ગયઉ દસકંધર ઇહોં પિસાચિનિ બુંદ 
સીતહિ ત્રાસ દેખાવહિં ધરહિં રૂપ બહું મંદ ॥૧૦॥ 
[આમ કહીને] રાવણ ઘેર ચાલ્યો ગયો. અહીં રાક્ષસીઓના સમૂહ ઘણાં જ કુરૂપ ધારણ કરીને સીતાને ભય પમાડવા 
લાગ્યા. ॥૧૦॥ 


ગુ 


ચૌ૦- ત્રિજાા નામ રાચ્છસી એકા | રામ ચરન રતિ નિપુન બિબેકા ॥ 
સબન્હો બોલિ સુનાએસિ સપના | સીતહિ સેઈ કરહુ હિત અપના 1।॥૧॥ 


તેમાં એક ત્રિજટા નામની રાક્ષસી હતી. તેની શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં પ્રીતિ હતી અને તે વિવેક(્ઞાન)માં નિપુણ 
હતી. તેણે સર્વેને બોલાવીને પોતાનું સ્વપ્ન સંભળાવ્યું અને કહ્યું - સીતાજીની સેવા કરીને પોતાનું કલ્યાણ કરી લો. ॥૧॥ 
સપને બાનર લંકા જારી | જાતુધાન સેના સબ મારી ।॥ 
ખર આરૂઢ નગન દસસીસા | મુંડિંત સિર ખંડિત ભુજ બીસા ।॥ર૨॥ 
સ્વપ્નમાં [મેં જોયું કે] એક વાનરે લંકા બાળી નાખી. રાક્ષસોની આખી સેના મારી નાખવામાં આવી. રાવણ ગધેડા 
પર નાગો બેઠેલો છે. તેનાં માથાં મુંડાવેલાં છે! વીસેય ભુજાઓ કપાયેલી છે. ॥૨॥ 
એહિ બિધિ સો દચ્છિન દિસિજાઈ | લંકા મનહું બિભીષન પાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-26 


નગર ફિરી રઘુબીર દોહાઈ | તબ પ્રભુ સીતા બોલિ પઠાઈ ।॥૩ગા 
આ પ્રમાણે તે દક્ષિણ (યમપુરીની) દિશામાં જઈ રહ્યો છે અને જાણે લંકા વિભીષણને મળી છે. નગરમાં 
શ્રીરામચન્દ્રજીની આણ વર્તાઈ ગઈ છે. પછી પ્રભુએ સીતાજીને તેડું મોકલ્યું. ॥૩॥ 
યહ સપના મૈં કહઉં પુકારી | હોઈહિ સત્ય ગએ દિન ચારી ॥ 
તાસુ બચન સુનિ તે સબ ડરી | જનકસુતા કે ચરનન્હડિ પરી ॥૪॥ 


ન્‌ 


હું પોકારીને (નિશ્ચય સાથે) કહું છું કે આ સ્વપ્ન ચાર (થોડાક જ) દિવસો પછી સત્ય થઈને રહેશે. તેનાં વચન 


સાંભળીને તે સર્વે રાક્ષસીઓ ડરી ગઈ અત્તે જાનકીજીના ચરણે પડી ગઈ. ॥૪॥ 

શ્રી સીતા-ત્રિજટા સંવાદ-૧૧ 

દો૦- જહે તર્હેં ગઈ સકલ તબ સીતા કર મન સોચ ॥।| 
માસ દિવસ બીતે મોહિ મારિહિ નિસિચર પોચ ॥૧૧॥ 


(આ પછી) તે સર્વે આસ-પાસ ચાલી ગઇ। સીતાજી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યાં કે એક મહિને વીત્યે નીચ રાક્ષસ 
રાવણ મને મારશે. ॥૧૧॥ 


ચૌ૦- ત્રિજ્સા સન બોલી કર જોરી | માતુ બિપતિ સંગિનિ તૈ મોરી ॥ 
તજોં દેહ કરુ બેગિ ઉપાઈ | દુસહ બિરહુ અબ નહિં સહિ જાઈ ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-27 


સીતાજીએ હાથ જોડીને ત્રિજટાને કહ્યું - હે માતા! તું મારી વિપત્તિની સંગિની (સાથી) છે. જલદી કોઈ એવો ઉપાય 
કરા જેથી હું શરીર ત્યજી શકું. વિરહ અસહ્ય થઈ ચાલ્યો છે. હવે। એ સહેવાતો નથી. ॥૧॥ 


આનિ કાઠ રચુ ચિતા બનાઈ | માતુ અનલ પુનિ દેહિ લગાઈ ।॥ 
સત્ય કરહિ મમ પ્રીતિ સયાની | સુને કો શ્રવન સૂલ સમ બાની ।ર॥ 
લાકડાં લાવીને ચિતા બનાવી તૈયાર કરી દે. હે માતા! પછી તેમાં આગ ચાંપી દે. હે સમજુ! તું મારી પ્રીતિને સત્ય 
કરી દે. રાવણની શૂળ સમાન દુઃખ આપનારી વાણી કાનોથી કોણ સાંભળે? ॥૨॥ 
સુનત બચન પદ ગહિ સમુઝાએસિ । પ્રભુ પ્રતાપ બલ સુજસુ સુનાએસિ ॥ 
નિસિ ન અનલ મિલ સુનુ સુકુમારી | અસ કહિ સો નિજ ભવન સિધારી ॥ગા 


સીતાજીનાં વચન સાંભળીને ત્રિજ્ટાએ ચરણ પકડીને તેમને સમજાવ્યાં અને પ્રભુનો પ્રતાપ બળ અને સુયશ 
સંભળાવ્યો. [તેણીએ કહ્યું -] હે સુકુમારી! સાંભળો રાત્રિના સમયે આગ નહિ મળે. એમ કહીને તે પોતાના ઘેર ચાલી 
ગઈ. ॥ગા 


કહ સીતા બિધિ ભા પ્રતિકૂલા | મિલિહિ ન પાવક મિટિહે ન સૂલા ॥ 
દેખિઅત પ્રગટ ગગન અંગારા | અવનિ ન આવત એકઉ તારા ।૪॥ 


સીતાજી [મનમાં ને મનમાં] કહેવા લાગ્યાં - [શું કરું? વિધાતા જ વિપરીત થઈ ગયો. ન આગ મળશે। ન પીડા 
મટશે. આકાશમાં અંગારા પ્રગટ દેખાઈ રહ્યા છે। પણ પૃથ્વી પર એકેય તારો નથી આવતો. ॥૪॥ 


પાવકમય સસિ સ્્રવત ન આગી । માનહું મોહિ જાનિ હતભાગી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-28 


સુનહિ બિનય મમ બિટપ અસોકા | સત્ય નામ કરું હરુ મમ સોકા ॥૫॥ 
ચન્દ્ર અગ્નિમય છે। પરંતુ તે પણ જાણે મને ભાગ્યહીન જાણીને આગ નથી વરસાવતો. હે અશોડવૃક્ષ! મારી વિનંતી 
સાંભળ! મારો શોક હરી લે અને પોતાનું અશોક નામ સાર્થક કર. ॥૫॥ 
નૂતન કિસલય અનલ સમાના | દેહિ અગિનિ જનિ કરહિ નિદાના ॥ 
દેખિ પરમ બિરહાકુલ સીતા | સો છન કપિહિ કલપ સમ બીતા 1॥॥ 
તારા નવાં નવાં [તાર્જા-તાજાં] કોમળ પાંદડાં અગ્નિ સમાન છે. અગ્નિ આપ. તેના કારણનો વિચાર ન કર અર્થાત્‌ 
અગ્નિ આપું કે નહિ તે વિચારવાની જરૂર નથી. સીતાજીને વિરહથી પરમ વ્યાકુળ થયેલાં જોતાં તે ક્ષણ હનુમાનજીને કલ્પ 
સમાન વીત્યો. ॥૬॥ 
શ્રીસીતા-હનુમાન-સંવાદ-૧ ૨ 
સો૦- કપિ કરિ હૃદર્યેું બિચાર દીન્ડિ મુદ્રિકા ડારિ તબ [| 
જનુ અસોક અંગાર દીન્ડ હરષિ ઉઠિ કર ગહેઉ 1।૧૨॥ 
પછી હનુમાનજીએ હૃદયમાં વિચારીને [સીતાજીની સામે] વીટી નાંખી દીધી। જાણે અશોકે અંગારો આપી દીધો હોય. 
સીતાજીએ હરખાઈને ઊભા થઈ તેને હાથમાં લઈ લીધો. ॥૧૨॥ 
ચૌ૦- તબ દેખી મુદ્રિકા મનોહર | રામ નામ અંકિત અતિ સુંદર ॥ 
ચકિત ચિતવ મુદરી પહિચાની | હરષ બિષાદ હૃદર્ય અકુલાની ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-29 


ત્યારે તેમણે રામનામથી અંકિત અત્યંત સુંદર અને મનોહર વીટી જોઈ. વીંટીને ઓળખીને સીતાજી આશ્ચર્યચકિત 
થઈને એને જોવા લાગ્યાં અને હર્ષ તથા વિષાદથી હૃદયમાં અકળાઈ ઊઠ્યાં. ॥૧॥ 


જીતિ કો સકઈ અજય રઘુરાઈ | માયા તેં અસિ રચિ નહિં જાઈ ॥ 
સીતા મન બિચાર કર નાના | મધુર બચન બોલેઉ હનુમાના ।૨॥ 


[તે વિચારવા લાગ્યાં -] શ્રીરઘુનાથજી તો સર્વથા અજેય (અજિત) છે। તેમને કોણ જીતી શકે છે? અને માયાથી 
આવી (માયાના ઉપાદાનથી સર્વથા રહિત દિવ્યા ચિન્મય) વીટી બનાવી શકાતી નથી. સીતાજી મનમાં અનેક પ્રકારના 
વિચાર કરી રહ્યાં હતાં. આ સમયે હનુમાનજી મધુર વચન બોલ્યા -॥૨॥ 


રામચંદ્ર ગુન બરનેં લાગા | સુનતહિં સીતા કર દુખ ભાગા ।॥ 
લાગી સુનૈં શ્રવન મન લાઈ | આદિહુ તે સબ કથા સુનાઈ ॥૩ગા 


તે શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણોનું વર્ણન કરવા લાગ્યા। [જેને] સાંભળતાં જ સીતાજીનું દુઃખ જતું રહ્યું. તેઓ કાન અને 
મન લગાવી તેને સાંભળવા માંડ્યા. હનુમાનજીએ આદિથી લઈને સમસ્ત કથા કહી સંભળાવી. ॥૩॥ 


શ્રવનામૃત જોહે કથા સુહાઈ | કહી સો પ્રગટ હોતિ કિન ભાઈ ॥ 
તબ હનુમંત નિકટ ચલિ ગયઊ 1। ફિરિ બેઠી મન બિસમય ભયઊ 1।૪॥ 


[સીતાજી બોલ્યાં -] જેણે કાનોને માટે અમૃતરૂપ આ સુંદર કથા કહી। તે હે ભાઈ! પ્રગટ કેમ નથી થતો? ત્યારે 
હનુમાનજી નજીક ચાલ્યા ગયા. તેમને જોઈને સીતાજી પીઠ ફેરવીને બેસી ગયાં; તેમના મનમાં આશ્ચર્ય થયું. ॥૪॥ 


રામ દૂત મૈ માતુ જાનકી | સત્ય સપથ ડકરુનાનિધાન કી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-30 


યહ મુદ્રિકા માતુ મૈ આની | દીન્હિ રામ તુમ્હ કહે સહિદાની ॥૫॥ 
નર બાનરહિ સંગ કહું કેસે । કહી કથા ભઇ સંગતિ જેસેં ॥૧॥ 
[હનુમાનજીએ કહ્યું -] હે માતા જાનકી! હું શ્રીરામજીનો દૂત છું. કરુણાનિધાનની સાચી શપથ લઉ છું. હે માતા! આ 
વીટી હું જ લાવ્યો છું. શ્રારમજીએ આપના માટે મને આ નિશાની (ઓળખ) આપી છે. [સીતાજીએ પૂછ્યું -] નર અને 
વાનરનો સંગ કહો કેવી રીતે થયો? પછી હનુમાનજીએ જેવી રીતે સંગ થયો હતો] તે સર્વે કથા કહી સંભળાવી। ॥૫-૬॥ 
દો૦ કપિ કે બચન સપ્રેમ સુનિ ઉપજા મન બિસ્વાસ | 
જાના મન ક્રમ બચન યહ કુપાસિધુ કર દાસ 1।૧૩॥ 
હનુમાનજીનાં પ્રેમયુક્ત વચન સાંભળીને સીતાજીના મનમાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. તેમણે જાણી લીધું કે આ 
મન। વચન અને કર્મથી કૃપાસાગર શ્રીરઘુનાથજીનો દાસ છે. ॥૧૩॥ 
ચૌ૦- હરિજન જાનિ પ્રીતિ અતિ ગાઢી | સજલ નયન પુલકાવલિ બાઢી ॥ 
બૂડત બિરહ જલધિ હનુમાના | ભયહુ તાત મો કહું જલજાના ।॥૧॥ 
ભગવાનનો સેવક જાણીને અત્યંત ગાઢ પ્રીતિ થઈ ગઈ. નેત્રોમાં [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું અને શરીર 
અત્યંત પુલકિત થઈ ગયું. [સીતાજીએ કહ્યું -] હે તાત હનુમાન! વિરહસાગરમાં ડૂબતી જતી હું। તમે મારા માટે વહાણ 
થયા. ॥૧॥ 
અબ કહુ કુસલ જાઉ બલિહારી | અનુજ સહિત સુખ ભવન ખરારી ॥ 
કોમલચિત કૂપાલ રઘુરાઈ | કપિ કેહિ હેતુ ધરી નિઠુરાઈ ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-31 


હું વારી જાઉ છું; હવે। નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીસાહિત ખરના શત્રુ સુખધામ પ્રભુનાં કુશળ-મંગળ કહો. શ્રીરઘુનાથજી 
તો કોમળ હૃદય અને કૃપાળુ છે. વળી। હે હનુમાન! તેમણે કયા કારણે આ નિષ્ઠુરતા ધારણ કરી લીધી છે? ॥ર॥ 
સહજ બાનિ સેવક સુખદાયક | કબહુંક સુરતિ કરત રઘુનાયક ॥ 
કબહું નયન મમ સીતલ તાતા | હોઇહહિં નિરખિ સ્યામ મૃદુ ગાતા ॥૩ગા 
સેવકને સુખ આપવું એ એમની સ્વાભાવિક ટેવ છે. તે શ્રીરઘુનાથજી શું કદી મનેય યાદ કરે છે? હે તાત! શું કદીક 
એમનાં કોમળ શ્યામ અંગોને જોઈને મારાં નેત્રો શીતળ થશે ? ॥૩॥ 
બચનુ ન આવ નયન ભરે બારી | અહહ નાથ હોં નિપટ બિસારી ॥ 
દેખિ પરમ બિરહાકુલ સીતા | બોલા કપિ મૃદુ બચન બિનીતા ।૪॥ 
[મુખમાંથી] વચન નથી નીકળતાં નેત્રોમાં [વિરહના આંસુઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું. [ઘના દુઃખ સાથે તે બોલ્યાં - 
] હા નાથ! આપે મને બિલકુલ જ ભુલાવી દીધી! સીતાજીને વિરહથી પરમ વ્યાકુળ જોઈને હનુમાનજી કોમળ અને નમ્ર 
વચન બોલ્યા - ॥૪॥ 
માતુ કુંસલ પ્રભુ અનુજ સમેતા | તવ દુખ દુખી સુકૃપા નિકેતા ॥ 
જનિ જનની માનહુ જિ્યં ઊના | તુમ્હ તે પ્રેમુ રામ કેં દૂના ॥૫॥ 
હે માતા! સુંદર કૃપાના ધામ પ્રભુ ભાઈ લક્ષ્મણજી સહિત કુશળ છે। પરંતુ આપના દુઃખથી દુઃખી છે. હે માતા! 
મનમાં ગ્લાનિ ન અનુભવો (મન નાનું કરીને દુઃખ ન કરો). શ્રીરામચન્દ્રજના હૃદયમાં આપના માટે બમણો પ્રેમ છે. ॥૫॥ 


દો૦- રઘુપતિ કર સંઘેસુ અબ સુનુ જનની ધરિ ધીર [| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-32 


અસ કહિ કપિ ગદગદ ભયઉ ભરે બિલોચન નીર 1।૧૪॥ 
હે માતા! હવે ધીરજ ધરીને શ્રીરઘુનાથજીનો સંદેશો સાંભળો. આવું કહીને હનુમાનજી પ્રેમથી ગદગદ થઈ ગયા. 
તેમનાં નેત્રોમાં પ્રેમાશ્રુઓનું જળ ઊભરાઈ આવ્યું. ॥૧૪॥ 
ચૌ૦- કહેઉ રામ બિયોગ તવ સીતા | મો કહું સકલ ભએ બિપરીતા ॥ 
નવ તરું કિસલય મનહું કુસાનૂ | કાલનિસા સમ નિસિ સસિ ભાનૂ ॥૧॥ 
[હનુમાનજી બોલ્યા -] શ્રીરામચન્દ્રજીએ કહ્યું છે કે હે સીતે! તમારા વિયોગમાં મારા માટે સઘળા પદાર્થ પ્રતિકૂળ 
થઈ ગયા છે. વૃક્ષોમાં નવાં-નવાં કોમળ પાંદડાં જાણે અગ્નિના સમાન] રાત્રિ કાળ-રાત્રિ સમાન। ચન્દ્રમા સૂર્ય સમાન - 
॥૧॥ 
કુબલય બિપિન ડકુંત બન સરિસા | બારિદ તપત તેલ જનુ બરિસા ॥ 
જે હિત રહે કરત તેઈ પીરા । ઉરગ સ્વાસ સમ ત્રિબિધ સમીરા ।ર॥ 
અને કમળોનાં વન ભાલાના (કાંટાના) વનને સમાન થઈ ગયા છે. મેઘ જાણે ઉકળતું તેલ વરસાવે છે. જે હિત 
કરનારા હતા। તે જ હવે પીડા આપવા લાગ્યા છે. ત્રિવિધ (શીતળ। મંદા સુગંધિત) વાયુ સર્પના શ્વાસ સમાન (ઝેરી અને 
ગરમ) થઈ ગયો છે. ॥૨॥ 
કહેહૂ તેં કછુ દુખ ઘટિ હોઈ | કાહિ કહોં યહ જાન ન કોઈ ॥ 
તત્વ પ્રેમ કર મમ અરુ તોરા | જાનત પ્રિયા એકુ મનુ મોરા ॥૩ા॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-33 


મનનું દુઃખ કહી નાખવાથી કંઈક ઓછું થઈ જાય છે. પણ કહું કોને? આ દુઃખ કોઈ જાણતું નથી. હે પ્રિયે! મારા 
અને તારા પ્રેમનું તત્વ (રહસ્ય) એક મારું મન જ જાણે છે. ॥૩॥ 

સો મનુ સદા રહત તોહિ પાહીં | જાનુ પ્રીતિ રસુ એતનેહિ માહી ॥ 

પ્રભુ સંદેસુ સુનત બેદેહી | મગન પ્રેમ તન સુધિ નહિં તેહી ।૪॥ 


જા જ ન ક ક હુ ક દ. જિ ક શિ. ન ૭ ણ 
અને તે મન સદા તારી જ પાસે રહે છે. બસા મારા પ્રેમનો સાર એટલામાં જ સમજી લો. પ્રભુનો સંદેશ સાંભળતાં 
જ જાનકીજી પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયાં. તેમને શરીરની સૂધ ન રહી. ॥૪॥ 


કહ કપિ હૃદર્યોં ધીર ધરુ માતા | સુમિરું રામ સેવક સુખદાતા ॥ 
ઉર આનહું રઘુપતિ પ્રભુતાઈ | સુનિ મમ બચન તજહુ કંદરાઈ ॥પ॥ 
હનુમાનજીએ કહ્યું - હે માતા! હૃદયમાં ધૈર્ય ધારણ કરો અને સેવકોને સુખ આપનાર શ્રીરામજીનું સ્મરણ કરો. 
શ્રીરઘુનાથજીની પ્રભુતાને હદયમાં લાવો અને મારાં વચન સાંભળીને કાયરતા મૂકી દો. ॥૫॥ 
દો૦- નિસિચર નિકર પતંગ સમ રઘુપતિ બાન ફૃસાનુ | 
જનની હૃદર્યે ધીર ધરુ જરે નિસાચર જાનુ ॥૧૫॥ 


રાક્ષસોના સમૂહ પતંગિયા સમાન અને શ્રીરઘુનાથજીનાં બાણ અગ્તિ સમાન છે. હે માતા! હૃદયમાં ધૈર્ય ધારણ 
કરો અને રાક્ષસોને બળ્યા જ સમજો. ॥૧૫॥ 


ચૌ૦- જો રઘુબીર હોતિ સુધિ પાઈ | કરતે નહિં બિલંબુ રઘુરાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-34 


રામ બાન રબિ ઉર્એ જાનકી | તમ બરૂથ કહં જાતુધાન કી ।૧| 
શ્રીરામચન્દ્રજીને જો ભાળ મળી હોત તો તેઓ વિલંબ ન કરત. હે જાનકીજી! રામબાણરૂપી સુર્યનો ઉદય થયે 
રાક્ષસોનો સેનારૂપી અંધકાર ક્યાં રહી શકે છે? ॥૧॥ 
અબહિં માતુ મૈ જાઉ લવાઈ | પ્રભુ આયસુ નહિં રામ દોહાઈ ॥ 
કછુક દિવસ જનની ધરું ધીચા | કપિન્ડ સહિત અઈહહિં રઘુબીરા ॥૨॥ 
હે માતા! હું આપને હમણાં જ અહીંથી લઈ જાઉ। પણ શ્રીરામચન્દ્રજીના સોગંદ છે; મને પ્રભુની આજ્ઞા નથી। એટલે 
હે માતા! થોડાક દિવસ હજુ ધીરજ ધરો] શ્રીરામચન્દ્રજી વાનરો સહિત અહીં આવશે. ॥૨॥ 
નિસિચર મારિ તોહિ લૈ જેહહિં । તિહું પુર નારદાદિ જ્સુ ગૈહહિં ॥ 
હે સુત કપિ સબ તુમ્હહિ સમાના | જાતુધાન અતિ ભટ બલવાના ગા 
અને રાક્ષસોને મારીને આપને લઈ જશે. નારદ આદિ [ત્રક્ષિ-મુનિ] ત્રણેય લોકમાં એમનો યશ ગાશે. [સીતાજીએ 
કહ્યું -] હે પુત્ર! સવે વાનર તમારા જ જેવા (નાના-નાના) હશે। રાક્ષસો તો. ઘણા બળવાન યોદ્ધાઓ છે. ॥૩॥ 
મોરેં હૃદય પરમ સંદેહા | સુનિ કપિ પ્રગટ કીન્હિ નિજ દેહા ॥ 
કનક ભૂધરાકાર સરીરા | સમર ભયંકર અતિબલ બીરા ॥।૪॥ 
સીતા મન ભરોસ તબ ભયઊ 1। પુનિ લઘુ રૂપ પવનસુત લયઊ ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-35 


ક ક. 


તેથી મારા હૃદયમાં મોટો ભારે સંશય થાય છે [કે તમારા - જેવા વાનરો સક્ષસોને કેવી રીતે જીતશે]. આ સાંભળીને 
હનુમાનજીએ. પોતાનું શરીર પ્રગટ કર્યું. સોનાના પર્વત સુમેરુના આકારનું અત્યંત વિશાળ શરીર હતું| જે યુદ્ધમાં 
શત્રુઓના હૃદયમાં ભય ઉત્પન્ન કરનારું અત્યંત બળવાન અને વીર હતું. ત્યારે (એને જોઈને) સીતાજીના મનમાં 
વિશ્વાસ થયો. હનુમાનજીએ પાછું નાનું રૂપ ધારણ કરી લીધું. ॥૪-૫॥ 


દો૦ સુનુ માતા સાખામૃગ નહિં બલ બુદ્ધિ બિસાલ 
પ્રભુ પ્રતાપ તેં ગરુડહિ ખાઇ પરમ લઘુ બ્યાલ 1।૧૧]॥ 
હે માતા! સાંભળો। વાનરોમાં ઘણાં બળ-બુદ્ધિ નથી હોતાં. પરંતુ પ્રભુના પ્રતાપથી અત્યંત નાના સર્પ પણ ગરુડને 
ખાઈ શકે છે (અત્યંત નિર્બળ પણ મહાબળવાનને મારી શકે છે). ॥૧૬॥ 
ચૌ૦- મન સંતોષ સુનત કપિ બાની | ભગતિ પ્રતાપ તેજ બલ સાની ॥ 
આસિષ દીન્હિ રામપ્રિય જાના | હોહુ તાત બલ સીલ નિધાના 1।૧॥ 


ભક્તિ। પ્રતાપ તેજ અને બળથી ભરેલી હનુમાનજીની વાણી સાંભળીને સીતાજીના મનમાં સંતોષ થયો. 
શ્રીસીતાજીએ હનુમાનજીને શ્રીરામજીના પ્રિય જાણીને આશીર્વાદ આપ્યા કે હે તાત! તમે બળ અને શીલના ભંડાર થાવ. 
॥૧॥ 


અજર અમર ગુનનિધિ સુત હોહૂ | કરહું બહુત રઘુનાયક છોહૂ ॥ 
કરહું કૃપા પ્રભુ અસ સુનિ કાના | નિર્ભર પ્રેમ મગન હનુમાના ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-36 


હે પુત્ર! તમે અજરા અમર અને ગુણોનો ખજાનો થાવ. શ્રીરઘુનાથજી તમારા પર ઘણી કૃપા કરે. “પ્રભુ કૃપા કરે" - 
આવું કાનેથી સાંભળતાં જ હનુમાનજી પૂર્ણ પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયાં. ॥૨॥ 
બાર બાર નાએસિ પદ સીસા | બોલા બચન જોરિ કર કીસા ॥ 
અબ કૂતકૃત્ય ભયઉ મૈ માતા | આસિષ તવ અમોઘ બિખ્યાતા ॥૩ગા 


ન્‌ 


હનુમાનજીએ વારંવાર સીતાજીના ચરણોમાં સિર નમાવ્યું અને પછી હાથ જોડીને કહ્યું - હે માતા! હવે। હું કૃતાર્થ 
થઈ ગયો. આપનો આશીર્વાદ અમોઘ છે। આ વાત પ્રસિદ્ધ છે. ॥૩॥ 
સુનહુ માતુ મોહિ અતિસય ભૂખા | લાગિ દેખિ સુંદર ફ્લ રૂખા ॥ 
સુનુ સુત કરહિં બિપિન રખવારી | પરમ સુભટ રજનીચર ભારી ।૪॥ 


ક મે 


હે માતા! સાંભળો। સુંદર ફળવાળાં વૃક્ષોને જોઈને મને ઘણી જ ભૂખ લાગી ગઈ છે. [સીતાજીએ કહ્યું -] હે બેટા! 
સાંભળો। મોટા ભારે યોદ્ધા રાક્ષસ આ વનની રખેવાળી કરે છે. ॥૪॥ 
તિન્હ કર ભય માતા મોહિ નાહીં | જોં તુમ્હ સુખ માનહુ મન માહીં ॥૫॥ 


[હનુમાનજીએ કહ્યું -] હે માતા! જો આપ મનમાં સુખ માનો (પ્રસન્‍ન થઈને આજ્ઞા આપો) તો મને તેમનો ભય તો 
બિલકુલ નથી। ॥૫॥ 


અશોકવાટિકા-વિધ્વંસ, અક્ષકુમાર-વધ-૧૭ 
દો૦: દેખિ બુદ્ધિ બલ નિપુન કપિ કહેઉ જાનકીં જાહુ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-37 


રઘુપતિ ચરન હદર્ય ધરિ તાત મધુર ફલ ખાહુ [।૧૭॥ 
હનુમાત્તજીને બુદ્ધિ અને બળમાં નિપુણ જોઈને જાનકીજીએ કહ્યું -જાઓ. હે તાત! શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોને હૃદયમાં 
ધારણ કરીને મીઠાં ફળ ખાઓ. ॥૧૭॥ 
ન્ડ ક્‌ ન્ડ ન્‌ કડ 
ચૌ૦- ચલેઉ નાઈ સિરુ પૈઠેઉ બાગા | ફલ ખાએસિ તરુ તોરે લાગા ॥ 
રહે તહોં બહુ ભટ રખવારે | કછુ મારેસિ કછુ જાઇ પુકારે ॥૧॥ 
તેઓ સીતાજીને શીશ નમાવીને ચાલ્યા અને બગીચામાં પેસી ગયા. ફળ ખાધાં અને વૃક્ષોને તોડવા માંડ્યાં. ત્યાં 
ઘણા જ યોદ્ધા રખેવાળ હતા. તેમાંથી કેટલાકને મારી નાખ્યા અને કેટલાકે જઈને રાવણત્તે પોકાર ક્યોં - ॥૧॥ 
નાથ એક આવા કપિ ભારી | તેહિં અસોક બાટિકા ઉજારી ॥ 
ખાએસિ ફલ અરુ બિટપ ઉપારે । રચ્છક મર્દિ મર્દિ મહિ ડારે ॥ર૨॥ 


[અને કહ્યું -] હે નાથ! એક મોટો ભારે વાનર આવ્યો છે. તેણે અશોકવાટિકા ઉજાડી નાખી. ફળ ખાધાં, વૃક્ષોને 
ઉખાડી નાંખ્યાં અને રખેવાળોને મસળી-મસળીને જમીન પર નાખી દીધા. ॥૨॥ 


સુનિ રાવન પઠએ ભટ નાના | તિન્હહિ દેખિ ગર્જેઇં હનુમાના ॥ 
સબ રજનીચર કપિ સંઘારે । ગએ. પુકારત કછુ અધમારે ।॥૩ા 


આ સાંભળીને રાવણે ઘણા જ યોદ્ધા મોકલ્યા. તેમને જોઈને હનુમાનજીએ ગર્જના કરી. હનુમાનજીએ સર્વે રાક્ષસોને 
મારી નાખ્યા। કેટલાક જે અધમૂઆ હતા તે। બૂમરાણ કરતાં નાઠા. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-38 


પુનિ પઠયઉ તેહિં અચ્છકુમારા | ચલા સંગ લૈ સુભટ અપારા ॥ 
આવત દેખિ બિટપ ગહિ તર્જા | તાહિ નિપાતિ મહાધુનિ ગર્જા ॥૪॥ 
પછી રાવણે અક્ષકુમારને મોકલ્યો. તે અસંખ્ય શ્રેષ્ઠ યોદ્ધાઓને સાથે લઈને ચાલ્યો. તેને આવતો જોઈને 
હનુમાનજીએ. એક વૃક્ષ [હાથમાં] લઈને પડકાર્યો અને તેને મારીને મહાધ્વનિથી ગર્જના કરી। ॥૪॥ 
દો૦ કછુ મારેસિ કછુ મદેસે કછુ મિલએસિ ધરિ ધૂરિ । 
કછુ પુનિ જાઈ પુકારે પ્રભુ મર્કટ બલ ભૂરિ 1।૧૮॥ 
તેમણે સેનામાંથી કેટલાકને મારી નાખ્યા અને કેટલાકને મસળી નાખ્યા અને કેટલાકને પકડી-પકડીને ધૂળમાં 
રગદોળી નાખ્યા. કેટલાકે પાછા [રાવણ પાસે] જઈને પોકાર ક્યોં કે હે પ્રભુ! વાનર ઘણો જ બળવાન છે. ॥૧૮॥ 


ચૌ૦- સુનિ સુત બધ લંકેસ રિસાના | પઠએસિ મેઘનાદ બલવાના ॥ 
મારસિ જનિ સુત બાંધેસુ તાહી | દેખિઅ કપિહિ કર્હો કર આહી 1।૧|॥ 


પુત્રનો વધ સાંભળીને રાવણ ક્રોધિત થઈ ગયો. અને તેણે [પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્ર] બળવાન મેઘનાદ ને મોકલ્યો. 
[તેને કહ્યું કે -] હે પુત્ર! મારી ન નાખતો] તેને બાંધી લાવજે. તે વાનર ક્યાંનો તે જોઈ લઈએ. ॥૧॥ 
ચલા ઇંદ્રજ્િતિ અતુલિત જોધા | બંધુ નિધન સુનિ ઉપજા ક્રોધા ॥ 
કપિ દેખા દારૂન ભટ આવા [| કટક્ટાઇ ગર્જા અરુ ધાવા [રા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-39 


જ કા 


ઇન્દ્રને જીતનારો અતુલનીય યોદ્ધા મેઘનાદ ચાલ્યો. ભાઈના માર્યા જવાનું સાંભળીને તેને ક્રોધ થઈ આવ્યો. 
હનુમાનજીએ જોયું કે આ વખતે ભયાનક યોદ્ધા આવ્યો છે. ત્યારે તેઓ કટકટાવીને ગજર્યા અને દોડ્યા. ॥ર॥ 


અતિ બિસાલ તરુ એક ઉપારા | બિરથ કીન્હ લંકેસ કુમારા ॥ 
રહે મહાભટ તાકે સંગા | ગહિ ગહિ કપિ મર્દઇ નિજ અંગા ।ગા 


તેમણે એક ઘણું મોટું વૃક્ષ ઉખાડી લીધું અને તેના પ્રહારથી લંકેશ્વર રાવણના પુત્ર મેઘનાદને રથ વિનાનો કરી દીધો 


(રથને તોડીને તેને નીચે પાડી નાખ્યો). તેની સાથે જે મોટા મોટા યોદ્ધા હતા। તેમને પકડી-પકડીને હનુમાનજી પોતાના 
શરીરથી મસળવા લાગ્યા. ॥૩॥ 


તિન્હહિ નિપાતિ તાહિ સન બાજા | ભિરે જુગલ માનહું ગજરાજા ॥ 
મુઠિકા મારિ ચઢા તરુ જાઈ | તાહિ એક ઇન મુરુછા આઈ ॥।૪॥ 
ઉઠિ બહોરિ કીન્હિસિ બહુ માયા | જીતિ ન જાઈ પ્રભંજન જાયા ।॥૫॥ 
તે સર્વેને મારીને પછી મેઘનાદથી લડવા લાગ્યા. [લડતાં તેઓ એવા જણાતા હતા કે] જાણે બે ગજરાજ ભિડાયા 
હોય. હનુમાનજી તેને એક હૂંસો મારીને વૃક્ષ પર જઈ ચઢ્યા. તેને પળવાર માટે મૂર્છા આવી ગઈ. પછી ઊઠીને તેણે 
(મેઘનાદે) ઘણી માયા રચી; પરંતુ પવનના પુત્ર તેનાથી જીતી શકાતા નથી. ॥૪-૫॥ 
હનુમાનજીનું નાગપાશમાં બંધાવું-૧૯ 
દો૦- બ્રહ્મ અસ તેહિં સાંધા કપિ મન કીન્હ બિચાર [| 
જોં ન બ્રહ્મસર માનઉ મહિમા મિટઇ અપાર ॥૧૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-40 


અંતમાં તેણે બ્રહ્માસ્રનુ સંધાન કર્યું ત્યારે હનુમાનજીએ મનમાં વિચાર કર્યો કે જો બ્રહ્માસ્ત્રને ન માનું તો તેનો અપાર 
મહિમા નષ્ટ પામશે. ॥૧૯॥ 
ન્સ હ "ડ ૦ હ 
ચો૦- બ્રહ્મબાન કંપિ કહું તેહિં મારા | પરતિહું બાર કટકુ સંઘારા ॥ 
તેહિં દેખા કપિ મુરુછિત ભયઊ 1। નાગપાસ બાૉંધેસિ લૈ ગયઊ 1૧] 


મેઘનાદે હનુમાનજીને બ્રહ્મબાણ માર્યું [જે વાગતાં જ તેઓ વૃક્ષની જેમ નીચે પડી ગયા]. પરંતુ પડતી વખતે પણ 
તેઓએ ઘણી જ સેનાને મારી નાખી. જ્યારે તેણે જોયું કે હનુમાનજી મૂર્છિત થઈ ગયા છે ત્યારે તે તેમને પોતાના 
નાગપાશથી બાંધીને લઈ ગયો. ॥૧॥ 
જાસુ નામ જપિ સુનહુ ભવાની | ભવ બંધન કાટહિં નર ગ્યાની ॥ 
તાસુ દૂત કિ બંધ તરું આવા | પ્રભુ કારજ લગિ ડપિહિં બેંધાવા ॥ર॥ 
[શિવજી કહે છે-] હે ભવાની! સાંભળો। જેમનું નામ જપીને જ્ઞાની (વિવેકી) મનુષ્ય સંસારના બંધનને કાપી નાંખે 
છે। તેમનો દૂત શું બંધનમાં આવી શકે છે? પરંતુ પ્રભુના કાર્ય માટે હનુમાનજીએ સ્વયં પોતાને બંધાવી લીધા. ॥૨॥ 
કપિ બંધન સુનિ નિસિચર ધાએ | કૌતુક લાગિ સભા સબ આએ ।॥ 
દસમુખ સભા દીખિ કપિ જાઈ | કહિ ન જાઈ કછુ અતિ પ્રભુતાઈ ગા 
વાનરનું બંધાવું જાણીને રાક્ષસો દોડ્યા અને કૌતુક માટે સર્વે સભામાં આવ્યા। હનુમાનજીએ જઈને રાવણની સભા 
જોઈ. તેની અત્યંત પ્રભુતા (એશ્ચર્ય) કંઈ કહી શકાતી નથી. ॥૩॥ 


કર જોરે સુર દિસિપ બિનીતા | ભૂૃકુટિ બિલોક્ત સકલ સભીતા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-41 


દેખિ પ્રતાપ ન કપિ મન સંકા | જિમિ અહિગન મહું ગરુડ અસંકા ॥૪॥ 


દેવો અને દિગપાળો હાથ જોડીને ઘણી નમ્રતા સાથે ભયભીત થતાં સર્વે રાવણની ભૃકુટી સામે જોઈ રહ્યા છે (તેનું 
વલણ જોઈ રહ્યા છે). તેનો આવો પ્રતાપ જોઈનેય હનુમાનજીના મનને જરાય ડર ન લાગ્યો. તે એવા નિઃશંક ઊભા રહ્યા। 
જેમ સર્પોના સમૂહમાં ગરુડ નિઃશંક રહે છે. ॥૪॥ 
હનુમાન-રાવણ-સંવાદ-૨૦ 
દો૦- કપિહિ બિલોકિ દસાનન બિહસા કહિ દુર્બાદ 
સુત બધ સુરતિ કીન્ડિ પુનિ ઉપજા હદર્ય બિષાદ [રબા 
હનુમાનજીને જોઈને રાવણ દુર્વચન કહેતો ઘણો હસ્યો. પછી પુત્ર-વધનું સ્મરણ કર્યું તો તેના હદયમાં વિષાદ 
ઉત્પન્ન થઈ ગયો. ॥૨૦॥ 
ચૌ૦- કહ લંકેસ કવન તૈ કીસા | કેહિ કે બલ ઘાલેહિ બન ખીસા ।॥ 
કી ધૌં શ્રવન સુનેહિ નહિં મોહી | દેખઉં અતિ અસંક સઠ તોહી 1॥૧॥ 
લંકાપતિ રાવણે કહ્યું - અરે વાનર! તું કોણ છે ? કોના બળે તે વનને ઊજાડીને નષ્ટ કરી નાખ્યું? શું તે કદીય મને 
કાનેથી નથી સાંભળ્યો? અરે શઠ! હું તને અત્યંત નિઃશંક જોઈ રહ્યો છું. ॥૧॥ 
મારે નિસિચર કેહિં અપરાધા | કહુ સઠ તોહિ ન પ્રાન કઈ બાધા ॥ 
સુનુ રાવન બ્રહ્માંડ નિકાયા | પાઇ જાસુ બલ બિરચતિ માયા 1।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-42 


તેં કયા અપરાધે રાક્ષસોને માર્યા? અરે મૂર્ખ! બતાવ। શું તને પ્રાણ જવાનો ભય નથી? [હનુમાનજીએ કહ્યું -] હે 
રાવણ! સાંભળ જેમનું બળ પામીને માયા સમસ્ત બ્રહ્માંડોના સમૂહોની રચના કરે છે; ॥૨॥ 
જાકે બલ બિરંચિ હરિ ઈસા | પાલત સૃજત હરત દસસીસા ॥ 
જા બલ સીસ ધરત સહસાનન | અંડકોસ સમેત ગિરિ કાનન ।॥૩ા 
જેમના બળે હે દશશીશ! બ્રહ્મા। વિષ્ણુ। મહેશ (મશઃ) સૃષ્ટિનું સર્જન। પાલન અને સંહાર કરે છે; જેમના બળથી 
સહસમુખ (ફેણો) વાળા શેષજી પર્વત અને વનસહિત સમસ્ત બ્રહ્માડને સિર પર ધારણ કરે છે; ॥૩॥ 
ધરઇ જો બિબિધ દેહ સુરત્રાતા | તુમ્હ સે સઠન્હ સિખાવનુ દાતા ॥ 
હર કોદંડ કઠિન જેહિં ભંજા | તેહિ સમેત નૃપ દલ મદ ગંજા ।૪॥ 


જે દેવોની રક્ષાને માટે અનેક પ્રકારના દેહ ધારણ કરે છે અને જે તમારા જેવા મૂર્ખોને દંડ આપનારા છે; જેમણે 
શિવજીના કઠોર ધનુષને તોડી નાંખ્યુ અને એ સાથે જ રાજાઓના સમૂહના ગર્વનો ચૂરો કરી નાખ્યો; ॥૪॥ 
ખર દૂષન ત્રિસિરા અરુ બાલી | બધે સકલ અતુલિત બલસાલી ।॥૫॥ 
જેમણે ખરા દૂષણ। ત્રિશિરા અને વાલિને મારી નાંખ્યા। જે સર્વેસર્વ અતુલનીય બળવાન હતા. ॥૫॥ 
દો૦- જાકે બલ લવલેસ તેં જિતેહુ ચરાચર ઝારિ 
તાસુ દૂત મૈ જા કરિ હરિ આનેહુ પ્રિય નારિ ।॥૨૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-43 


જેના લેશમાત્ર બળથી તેં સમસ્ત ચરાચર જગતને જીતી લીધું અને જેમની પ્રિય પત્નીને તું ચોરીથી હરી લાવ્યો છે; 
હું એમનો જ દૂત છું. ॥૨૧॥ 
દ. 


ચોૌ૦- જાનઉ મૈં તુમ્હારિ પ્રભુતાઈ | સહસબાહુ સન પરી લરાઈ ।॥ 
સમર બાલિ સન કરિ જસુ પાવા | સુનિ કપિ બચન બિહસિ બિહરાવા ॥૧॥ 


હું તારી પ્રભુતાને ખૂબ જાણું છું! સહસબાહુ સાથે તારું યુદ્ધ થયું હતું અને વાલિ સાથે યુદ્ધ કરીને યશ પ્રાપ્ત ક્યોં 
હતો. હનુમાનજીનાં માર્મિક વચન સાંભળીને રાવણે હસીને વાત ટાળી દીધી। ॥૧॥ 


ખાયઉ ફલ પ્રભુ લાગી ભૂંખા | કપિ સુભાવ તેં તોરેઉ રૂખા ॥ 
સબ કે દેહ પરમ પ્રિય સ્વામી | મારહિં મોહિ કુમારગ ગામી ।ર૨॥ 


છ. જે ન ક. નિ ષે ન અ ત તક 
હે [રક્ષસોના] સ્વામી! મને ભૂખ લાગી હતી। (માટે) મેં ફળ ખાધાં અને વાનર-સ્વભાવના કારણે વૃક્ષ તોડ્યાં. હે 
(નિશાચરોના) માલિક! દેહ સર્વેને પરમ પ્રિય છે; કુમાગે ચાલનારા (દુષ્ટ) રાક્ષસ જ્યારે મને મારવા લાગ્યા -॥૨॥ 


જિન્હ મોહિ મારા તે મૈં મારે 1 તેહિ પર બાંધેઉ તનર્યં તુમ્હારે ॥ 
મોહિ ન કછુ બાંધે કઇ લાજા | કીન્ડ ચહઉં નિજ પ્રભુ કર કાજા ગા 


ત્યારે જેમણે મને માર્યા તેમને મેં પણ માર્યા. તેમ છતાંય તારા પુત્રે મને બાંધી લીધો. [પરંતુ] મને પોતાના બંધાઈ 
જવાની કંઈ પણ લાજ (શરમ) નથી. મેં તો પોતાના પ્રભુનું કાર્ય પાર પાડવા ઇચ્છું છે. ॥૩॥ 


બિનતી કરઉં જોરિ કર રાવન | સુનહુ માન તજિ મોર સિખાવન ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-44 


દેખહુ તુમ્હ નિજ કુલહિ બિચારી | ભ્રમ તજિ ભજહુ ભગત ભય હારી ॥૪॥ 


હે રાવણ! હું હાથ જોડીને તમને વિનંતી કરું છું તમે અભિમાન ત્યજીને મારી શિખામણ સાંભળો. તમે પોતાના 
પવિત્ર કુળનો વિચાર કરીને જુઓ અને ભ્રમને છોડીને ભક્તભયહારી (ભક્તના ભયને હરનારા) ભગવાનને ભજો. ॥૪॥ 


જાકે ડર અતિ કાલ ડેરાઈ । જો સુર અસુર ચરાચર ખાઈ ।॥ 
તાસો બયરું કબહું નહિં કીજે | મોરે કહે જાનકી દીજે ।॥૫॥ 


જે દેવો| રાક્ષસો અને સમસ્ત ચરાચરને ખાઈ જાય છે। તે કાળ પણ જેના ડરથી અત્યંત બીવે છે; તેમની સાથે 
કદાપિ વેર ન રાખો અને મારા કહેવાથી જાનકીજીને આપી દો। ॥૫॥ 
દો૦- પ્રનતપાલ રઘુનાયક કરુના સિંધુ ખરારિ 
ગએ સરન પ્રભુ રાખિહે તવ અપરાધ બિસારિ ॥રર॥ 
ખરના શત્રુ શ્રીરઘુનાથજી શરણાગતોના રક્ષક અને દયાના સમુદ્ર છે. શરણે જવાથી પ્રભુ તમારો અપરાધ ભૂલીને 
તમને પોતાની શરણમાં રાખી લેશે. ॥૨ર॥ 
ચૌ૦- રામ ચરન પંકજ ઉર ધરહૂ | લંકા અચલ રાજુ તુમ્હ કરહૂ ॥ 
રિષિ પુલસ્તિ જસુ બિમલ મયંકા | તેહિ સસિ મહું જનિ હોહુ કલંકા ॥૧॥ 


તમે શ્રીરામજીનાં ચરણકમળોને હૃદયમાં ધારણ કરો. અને લંકાનું અચળ રાજ્ય કરો. ત્ર્કષિ પુલસ્ત્યજીનો યશ 
નિર્મળ ચન્દ્રમા સમાન છે. તે ચન્દ્રમામાં તમે કલંક ન બનો. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-45 


રામ નામ બિનુ ગિરા ન સોહા | દેખુ બિચારિ ત્યાગિ મદ મોહા ॥ 
બસન હીન નહિં સોહ સુરારી | સબ ભૂષન ભૂષિત બર નારી ।ર૨॥ 


રામનામ વિના વાણી શોભા નથી પામતી। મદ-મોહ છોડીને વિચાર કરી જુઓ. હે દેવોના શત્રુ! સર્વે દાગીનાઓથી 
સજ્જ થયેલ સુંદરી પણ કપડાં વિના શોભા નથી પામતી. ॥૨॥ 


રામ બિમુખ સંપતિ પ્રભુતાઈ | જાઈ રહી પાઈ બિનુ પાઈ ।॥ 
સજલ મૂલ જિન્હ સરિતન્હ નાહીં । બરષિ ગએ પુનિ તબર્હિ સુખાહી ॥૩॥ 


રામવિમુખ પુરુષની સંપત્તિ અને પ્રભુતા જે ભૂતકાળમાં રહી હોય। વર્તમાનમાં હોય અને ભવિષ્યમાં જે પ્રાપ્ત 
થવાની હોય તે સઘળી ચાલી જાય છે અને તે ન પામવા સમાન થઈ જાય છે. જે નદીઓના મૂળમાં કોઈ જળસ્રોત નથી 
(અર્થાત્‌ જેમને કેવળ વરસાદનો જ આધાર છે) તે વર્ષા વીતી ગયે પાછી તરત જ સુકાઈ જાય છે. ॥૩॥ 


સુનુ દસકંઠ કહઉં પન રોપી | બિમુખ રમ ત્રાતા નહિં કોપી ॥ 
સંકર સહસ બિષ્નુ અજ તોહી | સકહિં ન રાખિ રામ કર દ્રોહી ॥૪॥| 


હે રાવણ! સાંભળો હું પ્રતિજ્ઞા કરીને કહું છું કે રામવિમુખની રક્ષા કરનારો કોઈ પણ નથી. હજારો શંકર વિષ્ણુ 
અને બ્રહ્મા પણ શ્રીરામજીની સાથે દ્રોહ કરનારા-તમને બચાવી નહીં શકે. ॥૪॥ 

દો૦: મોહમૂલ બહુ સૂલ પ્રદ ત્યાગહું તમ અભિમાન [| 
ભજહુ રામ રઘુનાયક કૃપા સિંધુ ભગવાન ॥૨૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-46 


મોહ જ જેમનું મૂળ છે એવા (અજ્ઞાનજનિત)| ઘણા પીડા આપનારા। તમરૂપ અભિમાનને ત્યજી દો અને રઘુકુળના 
સ્વામી। કૃપાના સમુદ્ર ભગવાન શ્રીરામચન્દ્રજીનું ભજન કરો। ॥૨૩॥ 


ચૌ૦- જદપિ કહી કપિ અતિ હિત બાની | ભગતિ બિબેક બિરતિ નય સાની ॥ 
બોલા બિહસિ મહા અભિમાની | મિલા હમહિ કપિ ગુર બડ ગ્યાની ॥૧॥ 
જોકે હનુમાનજીએ ભક્તિ। જ્ઞાન! વૈરાગ્ય અને નીતિથી ભરપૂર ઘણા જ હિતની વાણી કહી। તો પણ તે મહાન 
અભિમાની રાવણ ઘણુ હસીને (વ્યંગથી) બોલ્યો કે અમને આ વાનર મોટો જ્ઞાની ગુરુ મળ્યો! ॥૧॥ 
મૃત્યુ નિકટ આઈ ખલ તોહી | લાગેસિ અધમ સિખાવન મોહી ॥ 
ઉલટા હોઇહિ કહ હનુમાના | મતિભ્રમ તોર પ્રગટ મૈ જાના ।ર॥ 
અરે દુષ્ટ! તારું મૃત્યુ નિકટ આવી ગયું છે. અધમ! મને શિખામણ આપવા આવ્યો છે ? હનુમાનજીએ કહ્યું - આથી 
વિપરીત જ થશે (અર્થાત્‌ મૃત્યુ તારા સમીપ આવ્યું છે। મારા નહીં). આ તારો મતિભ્રમ છે। મેં પ્રત્યક્ષ જાણી લીધું છે. 
॥૨॥ 


સુનિ કપિ બચન બહુત ખિસિઆના | બેગિ ન હરહુ મૂઢ કર પ્રાના ॥ 
સુનત નિસાચર મારન ધાએ | સચિવન્હ સહિત બિભીષનુ આએ ॥।॥૩ા॥ 
હનુમાનજીનાં વચન સાંભળીને તે ઘણો જ ખસિયાણો પડી ક્રોધિત થઈ ગયો [અને બોલ્યો -] અરે! આ મૂર્ખનો 
પ્રાણ શીદ્દય જ કેમ નથી હરી લેતા ? સાંભળતાં જ રાક્ષસ તેમને મારવા દોડ્યા. તે જ સમયે મંત્રીઓની સાથે વિભીષણ 
ત્યાં આવી પહોંચ્યા. ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-47 


નાઈ સીસ કરિ બિનય બહૂતા | નીતિ બિરોધ ન મારિઅ દૂતા ॥ 


આન દંડ કછુ કરિઅ ગોસાંઇ | સબહી કહા મંત્ર ભલ ભાઈ ।૪॥ 
સુનત બિહસિ બોલા દસકંધર | અંગ ભંગ કરિ પઠઇઅ બંદર ।॥૫॥ 


તેમણે શીશ નમાવીને અને ઘણી નપ્રતા સાથે રાવણને કહ્યું કે દૂતને મારવો ન જોઈએ। આ નીતિના વિરુદ્ધ છે. હે 
ગોસાઈ! કોઈ અન્ય દંડ આપવામાં આવે. સર્વેએ કહ્યું - ભાઈ! આ સલાહ ઉત્તમ છે. આ સાંભળતાં જ રાવણ હસીને 
બોલ્યો - સાર તો વાનરને અંગ-ભંગ કરીને મોકલી આપવામાં આવે. ॥૪-૫॥ 

લંકાદહન 
દો૦ કપિ કે મમતા પૂંછ પર સબહિ કહઉં સમુઝાઇ | 
તેલ બોરિ પટ બાંધિ પુનિ પાવક દેહુ લગાઈ [।ર૨૪॥ 

હું સર્વેને સમજાવીને કહું છું કે વાનરની મમતા પૂંછ પર હોય છે. માટે તેલમાં કાપડ બોળીને તે આની પૂંછડીએ 

બાંધીને પછી આગ ચાંપી દો. ॥૨૪॥ 


ચો૦- પૂંછડીન બાનર તર્હે જાઈહિ । તબ સઠ નિજ નાથહિ લઇ આઈહિ ॥ 
જિન્હ કે કીન્હિસિ બહુત બડાઈ | દેખઉ મૈં તિન્હ કે પ્રભુતાઈ ॥૧॥ 


જ્યારે પૂંછ વિના આ વાનર ત્યાં (પોતાના સ્વામીની પાસે) જશે। ત્યારે આ મૂર્ખ પોતાના માલિકને સાથે લઈ આવશે। 
જેમની પ્રશંસા એણે ઘણી કરી છે. હું જરા તેમની પ્રભુતા (સામર્થ્ય) તો જોઉં ! ॥૧॥ 


બચન સુનત કપિ મન મુસુકાના | ભઈ સહાય સારદ મૈ જાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-48 


જાતુધાન સુનિ રાવન બચના | લાગે રચે મૂઢ સોઈ રચના 1।ર॥ 
આ વચન સાંભળતાં જ હનુમાનજી મનમાં મલકાયા [અને મનમાં ને મનમાં બોલ્યા કે] હું જાણી ગયો| સરસ્વતીજી 
[આને આવી બુદ્ધિ આપવામાં] સહાયક થયાં છે. રાવણનાં વચન સાંભળીને મૂર્ખ રાક્ષસ ત્યાં જ (પૂંછમાં આગ ચાંપવાની) 
તેયારી કરવા લાગ્યા. ।ર॥ 
રહા ન નગર બસન ઘૃત તેલા | બાઢી પૂંછ કીન્ડ કપિ ખેલા ॥ 
કૌતુક કહે આએ પુરબાસી | મારહિં ચરન કરહિં બહુ હાસી ।૩ા 
[પૂંછડું વટવામાં એટલું કાપડ અને ઘી તેલ વપરાયું કે] નગરમાં કાપડા ઘી અને તેલ ન રહ્યું. હનુમાનજીએ એવો 
ખેલ કર્યો કે પૂંછડું વધતું ગયું (લાંબુ થઈ ગયું). નગરવાસી લોકો કૌતુક જોવા આવ્યા। તેઓ હનુમાનજીને પગેથી ઠોકરો 
મારે છે અને એમની બહુ મશ્કરી કરે છે. ॥૩॥ 
બાજહિં ઢોલ દેર્હિં સબ તારી | નગર ફેરિ પુનિ પૂંછ પ્રજારી ॥ 
પાવક જરત દેખિ હનુમંતા | ભયઉ પરમ લઘુરૂપ તુરંતા ।૪॥ 
નિબુકિ ચઢેઉ કપિ કનક અટારી | ભઈ સભીત નિસાચર નારીં ॥૫॥ 
ઢોલ વાગે છે। સર્વે લોકો તાળીઓ પાડે છે. હનુમાનજીને નગરમાં ફેરવીને। પછી પૂંછડામાં આગ ચાંપી દીધી. અગ્નિને 
બળતો જોઈને હનુમાનજી તરત જ ઘણા નાના રૂપમાં થઈ ગયા. બંધનમાંથી નીકળીને તેઓ સોનાની અટારીઓ પર 
જઈ ચઢયા. તેમને જોઈને રાક્ષસોની પત્નીઓ ભયભીત થઈ ગઈ. ॥૪-૫॥ 


દાઠ* હરિ પ્રેરિત તેહિ અવસર ચલે મસુત ઉનચાસ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-49 


અટ્ટહાસ કરિ ગર્જા ક્પિ બઢિ લાગ અકાસ ॥૨૫॥ 
તે સમયે ભગવાનની પ્રેરણાથી ઓગણપચાસ પવનો એકી સાથે ફુંકાવા લાગ્યા. હનુમાનજી અટ્ટહાસ્ય કરીને ગજર્યા 
અને વધીને આકાશે જઈ પહોંચ્યા. ॥૨૫॥ 
ચૌ૦- દેહ બિસાલ પરમ હરુઆઈ । મંદિર તેં મંદિર ચઢ ધાઈ ।॥ 
જરઈ નગર ભા લોગ બિહાલા | ઝપટ લપટ બહુ કોટિ કરાલા ॥૧॥ 
દેહ ઘણો વિશાળ। પરંતુ ઘણો જ હલકો (ફર્તિવાળો) છે. તેઓ દોડીને એક મહેલથી બીજા મહેલ પર ચઢી જાય છે. 
નગર સળગી રહ્યું છે લોકો બેહાલ થઈ ગયા છે. અગ્નિની કરોડો ભયંકર જ્વાળાઓ ભડકી રહી છે. ॥૧॥ 
તાત માતુ હા સુનિઅ પુકારા | એહિં અવસર કો હમહિ ઉબારા ॥ 
હમ જો કહા યહ કપિ નહિં હોઈ | બાનર રૂપ ધરે સુર કોઈ ।॥ર૨॥ 
હે બાપા! હાય મા! આ અવસરે અમને કોણ બચાવશે ? [ચારેય કોર] આ જ પોકારો સંભલાઈ રહ્યા છે. અમે તો 
પહેલાથી જ કહ્યું હતું કે આ વાનર નથી। વાનરનું રૂપ ધરેલો કોઈ દેવ છે! ॥ર॥ 
સાધુ અવગ્યા કર ફ્લુ એસા | જરઇ નગર અનાથ કર જૈસા ॥ 
જારા નગરું નિમિષ એક માહીં । એક બિભીષન કર ગૃહ નાહી ।૩ા 
સાધુના અપમાનનું આ જ ફળ છે કે નગર અનાથના નગરની જેમ સળગી રહ્યું છે. હનુમાનજીએ એક જ ક્ષણમાં 
આખું નગર બાળી નાખ્યું. એક વિભીષણનું ઘર ન બાળ્યું. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-50 


તા કર દૂત અનલ જેહિં સિરિજા | જરા ન સો તેહિ કારન ગિરિજા ॥ 
ઉલટિ પલટિ લંકા સબ જારી | કૂદિ પરા પુનિ સિંધુ મઝારી ।૪॥ 


[શિવજી કહે છે -] હે પાર્વતી ! જેમણે અગ્નિ બનાવ્યો હનુમાનજી તેમના જ દૂત છે. આ જ કારણે તે અગ્નિથી બળતા 


નથી। હનુમાનજીએ એક છેડાથી લઈને બીજા છેડા સુધી ફરી ફરીને સમસ્ત લંકા બાળી નાખી. પછી તે સમુદ્રમાં ફૂદી 
પડ્યા. ॥૪॥ 
લંકા બાળ્યા પછી હનુમાનજીની સીતાજી પાસેથી વિદાય માગવી અને ચૂડામણિ પામવો શ્રી રામ-હનુમાન 
દો૦ પૂંછ બુઝાઇ ખોઈ શ્રમ ધરિ લઘુ રૂપ બહોરિ ।| 
જનકસુતા કે આગેં ઠાઢ ભયઉ કર જોરિ ॥૨૧॥ 


પૂંછ બુજાવીને। થાક દૂર કરીને અને પાછું નાનકડું રૂપ ધરીને હનુમાનજી શ્રીજાનકીજીની સામે હાથ જોડીને ઊભા 
રહી ગયા. ॥૨૧॥ 


ચૌ૦- માતુ મોહિ દીજે કછુ ચીન્હા | જેસેં રઘુનાયક મોહિ દીન્હા ॥ 
ચૂડામનિ ઉતારિ તબ દયઊ | હરષ સમેત પવનસુત લયઊ 1૧ 


[હનુમાનજીએ કહ્યું -] હે માતા! મને કોઈ ચિહન-નિશાની આપો, જેમ શ્રીરઘુનાથજીએ આપ્યું હતું. પછી સીતાજીએ 
ચૂડામણિ ઉતારીને આપ્યો. હનુમાનજીએ હર્ષપૂર્વક તે લઈ લીધો. ॥૧॥ 


કહેહુ તાત અસ મોર પ્રનામાં | સબ પ્રકાર પ્રભુ પૂરનકામાં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-51 


દીન દયાલ બિરિદુ સંભારી | હરહુ નાથ મમ સંકટ ભારી [।ર॥ 
જાનકીજીએ. અંગુલિનિદેશ દ્વારા પ્રણામની ચેષ્ટા કરીને અર્થાત્‌ શ્રીરામજી - લક્ષ્મણજીનું ધ્યાન કરીને આપનાં 
ચરણોમાં પ્રણામ કરીને કહ્યું કે હે પ્રભો! જોકે આપ સર્વ પ્રકારે પૂર્ણકામ છો (આપને કોઈ પ્રકારની કામના નથી) તો પણ 
દીનો પર દયા કરવાનું આપનું બિરુદ છે [અને હું દીન છું] માટે તે બિરુદને યાદ કરીને હે નાથ! મારા મોટા સંકટને દૂર 
કરો. ॥ર॥ 
તાત સક્રસુત કથા સુનાએહુ | બાન પ્રતાપ પ્રભુહિ સમુઝાએહુ ॥ 
માસ દિવસ મહું નાથુ ન આવા | તૌ પુનિ મોહિ જિઅત નહિં પાવા ॥૩ા 
હે તાત । ઇન્દ્રપુત્ર જયંતની કથા સંભળાવજો અને પ્રભુને એમના બાણનો મહિમા સમજાવજો (સ્મરણ કરાવજો). 
જો મહિનામાત્રમાં નાથ ન આવ્યા તો પછી મને જીવતી નહીં પામે. ॥૩॥ 
કહું કપિ કેહિ બિધિ રાખૌ પ્રાના | તુમ્હહૂ તાત કહત અબ જાના ॥ 
તોહિ દેખિ સીતલિ ભઇ છાતી | પુનિ મો કહું સોઈ દિનુ સો રાતી ।૪॥ 
હે હનુમાન! કહો। હું કઈ રીતે પ્રાણ રાખું! હે તાત! તમે પણ હવે જવાનું કહી રહ્યા છો. તમને જોઈને છાતી શીતળ 
થઈ હતી. પાછા મારે એ જ દિવસ અને એ જ રાત્રિ. ॥૪।॥ 
દો૦- જનક્સુતહે સમુઝાઈ કરિ બહુ બિધિ ધીરજુ દીન્હ | 
ચરન કમલ સિરુ નાઇ કંપિ ગવનુ રામ પહિં કીન્હ [।૨૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-52 


હનુમાનજીએ જાનકીજીને સમજાવીને અનેક પ્રકારે ધીરજ આપી અને એમનાં ચરણકમળોમાં શીશ નમાવીને 
શ્રીરામજી પાસે જવા પ્રયાણ કર્યું।॥૨૭॥ 


ચૌ૦- ચલત મહાધુનિ ગર્જીસે ભારી | ગર્ભ સ્રરવરહિં સુનિ નિસિચર નારી ॥ 
નાધિ સિંધુ એહિ પારહિ આવા | સબદ કિલિકિલા કપિન્ડ સુનાવા ॥૧॥ 


ચાલતી વખતે તેમણે મહાધ્વનિથી ભારે ગર્જના કરી। જેને સાંભળીને રક્ષસોની સ્રીઓના ગર્ભ પડવા લાગ્યા. 
સમુદ્ર લાંઘીને તેઓ આ પાર આવ્યા અને તેમણે વાનરોને કિલકિલાટનો નાદ સંભળાવ્યો. ॥૧॥ 


હરષે સબ બિલોકિ ઠહંનુમાના | નૂતન જન્મ ડપિન્ડ તબ જાના ।॥ 
મુખ પ્રસન્‍ન તન તેજ બિરાજા | કીન્હેસિ રામચંદ્ર કર કાજા ।ર॥ 


હનુમાનજીને જોઈને સર્વે હર્ષિત થઈ ગયા અને ત્યારે વાનરો પોતાનો નવો જન્મ થયો સમજયા. હનુમાનજીનું મુખ 
પ્રસન્ન છે અને શરીરમાં તેજ વિરાજમાન છે। [જેથી એમણે સમજી લીધું કે] આ શ્રીરામચન્દ્રજીનું કાર્ય કરીને આવ્યા છે. 
॥૨॥ 


મિલે સકલ અતિ ભએ સુખારી | તલફત મીન પાવ જિમિ બારી ॥ 
ચલે હરષિ રઘુનાયક પાસા | પૂંછત કહત નવલ ઇતિહાસા ગા 


સર્વે હનુમાનજીને ભેટયા અને ઘણા જ સુખી થયા; જેમ તડપતી માછલીને જળ મળી ગયું હોય. સવે હર્ષિત થઈને 
નવો - નવો ઈતિહાસ [વૃત્તાન્ત) પૂછતાં - કહેતાં શ્રીરઘુનાથજીની પાસે ચાલ્યા. ॥૩॥ 


તબ મધુબન ભીતર સબ આએ 1।| અંગદ સંમત મધુ ફલ ખાએ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-53 


રખવારે જબ બરજન લાગે । મુષ્ટિ પ્રહાર હનત સબ ભાગે ।૪॥ 
ત્યારે સર્વે લોકો મધુવનમાં આવ્યા અને અંગદની સંમતિથી સર્વેએ મધુર ફળ [અથવા મધ અને ફળ] ખાધાં. જ્યારે 
રખેવાળો રોકીને ના પાડવા લાગ્યા તો હૂંસાઓનો માર મારતાં જ તે સર્વે રખેવાળો ભાગી છૂટ્યા. ॥૪॥ 
દો૦- જાઇ પુકારે તે સબ બન ઉજાર જુબરાજ 
સુનિ સુગ્રીવ હરષ કપિ કરિ આએ પ્રભુ કાજ [૨૮॥ 


ત્યારે દધિમુખજી તથા અન્ય રક્ષકોએ જઈને સુગ્રીવને ફરિયાદ કરી કે યુવરાજ અંગદ વન ઉજાડી રહ્યા છે. આ 
સાંભળીને સુગ્રીવ હર્ષિત થયા કે વાનર પ્રભુનું કાર્ય કરી આવ્યા છે. ॥૨૮॥ 


ન્‌ 


ચૌ૦- જોં ન હોતિ સીતા સુધિ પાઈ | મધુબન કે ફ્લ સકહિં કિ ખાઈ ॥ 
એહિ બિધિ મન બિચાર કર રાજા | આઈ ગએ કપિ સહિત સમાજા ।॥૧॥ 
જો સીતાજીની ભાળ ન મળી હોત તો શું તે મધુવનનાં ફળ ખાઈ શકવાના હતા? આ પ્રમાણે રાજા સુગ્રીવ મનમાં 
વિચાર કરી જ રહ્યા હતા કે સમાજસહિત વાનરો આવી ગયા. ॥૧॥ 
આઈ સબન્હિ નાવા પદ સીસા | મિલેઉ સબન્હિ અતિ પ્રેમ કપીસા ॥ 
પૂંછી કુસલ કુસલ પદ દેખી | રામ ફકૃપાં ભા કાજુ બિસેષી ॥।ર॥ 
સર્વેએ આવીને સુગ્રીવના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું. કપિરાજ સુગ્રીવ સવેને ઘણા પ્રેમથી ભેટ્યા ! તેમણે કુશળ પૂછયા 
[ત્યારે વાનરોએ ઉત્તર આપ્યો -] આપના ચરણોનાં દર્શનથી સર્વે કુશળ છે. શ્રીરામજીની કૃપાથી જે વિશેષ કાર્ય હતું તે 
થયું (કાર્યમાં વિશેષ સફળતા મળી છે). ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-54 


નાથ કાજુ કીન્હેઉ હનુમાના | રાખે સકલ ડપિન્ડ કે પ્રાના ॥ 

સુનિ સુગ્રીવ બહુરિ તેહિ મિલેઊ | કપિન્ડ સહિત રઘુપતિ પહિં ચલેઊ ॥ગા 

જામ્બવાને કહ્યું કે હે નાથ! હનુમાને જ સર્વ કાર્ય કર્યું છે અને સર્વે વાનરોના પ્રાણ બચાવી લીધા. આ સાંભળીને 
સુગ્રીવજી હનુમાનજીને ફરીથી ભેટયા અને સર્વે વાનરો સાથે શ્રીરઘુનાયજીની પાસે ચાલ્યા. ॥૩॥ 

રામ કંપિન્ડ જબ આવત દેખા | કિએ કાજુ મન હરષ બિસેષા ॥ 

ફટિક સિલા બેઠે દ્વ ભાઈ | પરે સકલ કપિ ચરનન્ડિ જાઈ ।૪॥ 


શ્રીરામજીએ જ્યારે વાનરોને કાર્ય કરીને આવતા જોયા ત્યારે તેમના મનમાં વિશેષ હર્ષ થયો. બંને ભાઈ ગુફાની 
બહાર આવીને સ્ફટિક શિલા પર બેસી ગયા. સર્વે વાનર જઈને એમના ચરણોમાં નમી પડ્યા. ॥૪॥ 


દો૦- પ્રીતિ સહિત સબ ભેટે રઘુપતિ કરુના પુંજ 
પૂંછી કુસલ નાથ અબ કુસલ દેખિ પદ કંજ [[રલ॥ 
દયાના ભંડાર શ્રી રઘુનાથજી સર્વેને પ્રેમસહિત ગળે લાગીને ભેટ્યા અને કુશળ પૂછયા। [વાનરોએ કહ્યું -] હે નાથ! 
આપનાં ચરણકમળોનાં દર્શન પામવાથી હવે કુશળ છીએ. ॥૨૯॥ 


ક 


ચૌ૦- જામવંત કહ સુનુ રઘુરાયા | જા પર નાથ કરહુ તુમ્હ દાયા ॥ 
તાહિ સદા સુભ કુસલ નિરંતર | સુર નર મુનિ પ્રસન્ન તા ઊપર 1।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-55 


જામ્બવાને કહ્યું - હે રઘુનાથજી! સાંભળો. હે નાથ! જેની પર આપ દયા કરો છો। તેને સદાય કલ્યાણ અને નિરંતર 
કુશળ છે. દેવો। મનુષ્ય અને મુનિ સર્વે એની પર પ્રસન્‍ન રહે છે. ॥૧॥ 


સોઈ બિજઈ બિનઈ ગુન સાગર । તાસુ સુજસુ ત્રેલોક ઉજાગર ॥ 
પ્રભુ કી કૃપા ભયઉ સબુ કાજૂ । જન્મ હમાર સુફ્લ ભા આજૂ ।ર॥ 


તે જ વિજયી છે। તે જ વિનયી છે અને તે જ ગુણોનો સમુદ્ર બની જાય છે. તેનો સુંદર યશ ત્રણેય લોકોમાં પ્રકાશિત 
થાય છે. પ્રભુની કૃપાથી સર્વે કાર્ય થયું. આજે અમારો જન્મ સફળ થઈ ગયો. ॥ર॥ 


નાથ પવનસુત કીન્હિ જો કરની | સહસહું મુખ ન જાઈ સો બરની ॥ 
પવનતનય કે ચરિત સુહાએ | જામવંત રઘુપતિહિ સુનાએ ।॥।ગા 


હે નાથ! પવનપુત્ર હનુમાને જે કરણી કરી। તેનું હજાર મુખોથીય વર્ણન નથી કરી શકાતું પછી જામ્બવાને 
હનુમાનજીનાં સુંદર ચરિત્ર શ્રીરઘુનાથજીને સંભળાવ્યાં. ॥ગા 


સુનત કૃપાનિધિ મન અતિ ભાએ | પુનિ હનુમાન હરષિ હિર્યે લાએ ॥ 
કહહુ તાત કેહિ ભાંતિ જાનકી | રહતિ કરતિ રચ્છા સ્વપ્રાન કી ।૪॥ 


[તે ચરિત્ર] સાંભળવામાં કૃપાનિધાન શ્રીરામચન્દ્રજીના મનને ઘણાં જ ગમ્યાં. તેમણે હર્ષિત થઈને હનુમાનજીને ફરી 
હૃદય સરસા ચાંપી દીધા અને કહ્યું - હે તાત! કહો। સીતા કંઈ રીતે રહે છે અને પોતાના પ્રાણોની રક્ષા કરે છે ? ॥૪॥ 


દોબ૦- નામ પાહરૂ દિવસ નિસિ ધ્યાન તુમ્હાર કપાટ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-56 


લોચન નિજ પદ જંત્રિત જાહિં પ્રાન કેહિ બાટ 1।૩બા 
[હનુમાનજીએ કહ્યું] આપનું નામ રાત-દિવસ ચોકી કરનારું છે। આપનું ધ્યાન જ કમાડ છે. નેત્રોને આપનાં ચરણોમાં 
લગાવેલાં રાખે છે। એ જ તાળું છે; પછી પ્રાણ જાય તો કયા માર્ગે? ॥૩૦॥ 
ચૌ૦- ચલત મોહિ ચૂડામનિ દીન્હી | રઘુપતિ હૃદર્યે લાઈ સોઈ લીન્હી ॥ 
નાથ જુગલ લોચન ભરે બારી | બચન કહે કછુ જનકકુમારી ॥૧॥ 
આવતી વેળાએ તેમણે મને ચૂડામાણિ ઉતારીને આપ્યો. શ્રીરઘુનાથજીએ તેને લઈને હૃદયે ચાંપી દીધો. 
[હનુમાનજીએ પાછું કહ્યું -] હે નાથ! બંને નેત્રોમાં જળ ભરીને જાનકીજીએ મને થોડાંક વચનો કહ્યાં - ॥૧॥ 
અનુજ સમેત ગહેહુ પ્રભુ ચરના | દીન બંધુ પ્રનતારતિ હરના ॥ 
મન ક્રમ બચન ચરન અનુરાગી | કેર્હિં અપરાધ નાથ હોં ત્યાગી ॥ર૨॥ 
નાના ભાઈ સહિત પ્રભુના ચરણ પકડજો. [અને કહેજો કે] આપ દીનબંધુ છો। શરણાગતનાં દુઃખોને હરનારા છો 


સા. ક 


અને હું મના વચન અને કર્મથી આપના ચરણોની અનુરાગિણી છું. તોય સ્વામીએ મને કયા અપરાધે ત્યાગી દીધી? ॥૨॥ 


અવગુન એક મોર મૈં માના | બિછુરત પ્રાન ન કીન્હ પયાના ॥ 
નાથ સો નયનન્હિ કો અપરાધા | નિસરત પ્રાન કરહિં હઠિ બાધા ॥૩॥ 


[હા] એક દોષ હું પોતાનો [અવશ્ય] માનું છું કે આપનો વિયોગ થતાં જ મારા પ્રાણ જતા ન રહ્યા. પરંતુ હે નાથ! 
આ તો નેત્રોનો અપરાધ છે। જે પ્રાણોને નીકળવામાં હઠપૂર્વક વિઘ્ન કરે છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-57 


બિરહ અગિનિ તનુ તૂલ સમીરા | સ્વાસ જરઈ છન માહિં સરીરા ॥ 
નયન સ્્રવરહિં જ્લુ નિજ હિત લાગી | જરેં ન પાવ દેહ બિરહાગી ॥૪॥ 
વિરહ અગ્નિ છે! શરીર રૂ છે અને શ્વાસ પવન છે; આ પ્રમાણે અગ્નિ અને પવનનો સંયોગ થવાથી આ શરીર 
ક્ષણમાત્રમાં બળી શકે છે. પરંતુ નેત્ર પોતાના હિતને માટે (પ્રભુનું સ્વરૂપ જોઈને સુખી થવા માટે) જળ વરસાવે છે। જેથી 
વિરહના અગ્નિથી પણ દેહ બળવા નથી પામતો. ॥૪॥ 


સીતા કૈ અતિ બિપતિ બિસાલા | બિનહિં કહે ભલિ દીનદયાલા ॥૫॥ 
સીતાજીની વિપત્તિ બહુ મોટી છે. હે દીનદયાળુ! તે વગર કહ્યે જ સારી છે કહેવાથી આપને ઘણો કલેશ થશે. ॥૫॥ 


દો૦- નિમિષ નિમિષ કરુનાનિધિ જાહિં ક્લષપ સમ બીતિ [| 
બેગિ ચલિઅ પ્રભુ આનિઅ ભુજ બલ ખલ દલ જીતિ 1॥૩૧॥ 


મ જ 


હે કરુણાનિધાન! તેમનો એક એક પળ કલ્પ સમાન વીતે છે. માટે હે પ્રભુ! તુરત ચાલો અને પોતાની ભુજાઓના 
બળે દુષ્ટોના સૈન્યને જીતીને સીતાજીને લઈ આવો. ॥૩૧॥ 


ચૌ૦- સુનિ સીતા દુખ પ્રભુ સુખ અયના | ભરિ આએ જલ રાજિવ નયના ॥ 

બચન કાર્યં મન મમ ગતિ જાહી | સપનેહું બૂઝિઅ બિપતિ કિ તાહી ॥૧|॥ 

સીતાજીનું દુઃખ સાંભળીને સુખના ધામ પ્રભુનાં કમળનેત્રોમાં જળ ઊભરાયું [અને તે બોલ્યા-]મના। વચન અને 
દેહથી જેણે મારી જ ગતિ (મારો જ આશ્રય) છે। તેને શું સ્વપ્નમાંય વિપત્તિ આવી શકે છે? ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-58 


કહ હનુમંત બિપતિ પ્રભુ સોઈ । જબ તવ સુમિરન ભજન ન હોઈ ॥ 
કેતિક બાત પ્રભુ જાતુધાન કી | રિપુહિ જીતિ આનિબી જાનકી ॥ર૨॥ 
હનુમાનજીએ કહ્યું - હે પ્રભો! વિપત્તિ તો એ (ત્યારે) જ છે જ્યારે આપનું ભજન-સ્મરણ ન થાય! પરંતુ સીતાજીનો 
સઘળો સમય આપના જ અનન્ય ભજન-ચિંતનમાં વીતે છે। માટે વિપત્તિ કેવી? પ્રભુ! રાક્ષસોની વાત જ કેટલી છે ? આપ 
શત્રુને જીતીને જાનકીજીને લઈ આવશો. ॥૨॥ 


સુનુ કપિ તોહિ સમાન ઉપકારી | નહિં કોઉ સુર નર મુનિ તનુધારી ॥ 


પ્રતિ ઉપકાર કરો કા તોરા | સનમુખ હોઈ ન સકત મન મોરા ॥ગા 
[ભગવાન કહેવા લાગ્યા -] હે હનુમાન! સાંભળ। તારા સમાન મારો ઉપકારી દેવ। મનુષ્ય અથવા મુનિ કોઈ પણ 
શરીરધારી નથી. હું તારો પ્રત્યુપકાર તો શું કરું મારું મન પણ તારા સામે નથી થઈ શકતું. ॥૩॥ા 
સુનુ સુત તોહિ ઉરિન મૈં નાહીં | દેખેઉં કરિ બિચાર મન માહીં ॥ 
પુનિ પુનિ કપિહિ ચિતવ સુરત્રાતા | લોચન નીર પુલક અતિ ગાતા ।૪॥ 
હે પુત્ર! સાંભળ; મેં મનમાં [ઘણો] વિચાર કરીને જોઈ લીધું કે હું તારાથી (ઉત્રકણ) ત્ર્કણમુક્ત નથી થઈ શકતો. 
દેવતાઓના રક્ષક પ્રભુ વારંવાર હનુમાનજીને જોઈ રહ્યા છે. નેત્રોમાં પ્રેમાશ્રુઓનું જળ ભરાયું છે અને શરીર અત્યંત 
પુલકિત છે. ॥૪॥ 
દો૦ સુનિ પ્રભુ બચન બિલોકિ મુખ ગાત હરષિ હનુમંત | 
ચરન પરેઉ પ્રેમાકુલ ત્રાહિ ત્રાહિ ભગવંત ॥૩ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-59 


પ્રભુનાં વચન સાંભળીને અને એમના [પ્રસન્ન] મુખ તથા [પુલકિત] અંગોને જોઈને હનુમાનજી હર્ષિત થઈ ગયા 
અને પ્રેમમાં વ્યાકુળ થઈને ''હે ભગવન! મારી રક્ષા કરો। રક્ષા કરો” કહેતાં શ્રીરામજીના ચરણોમાં નમી પડ્યા। ॥૩ર॥ 


ચૌ૦- બાર બાર પ્રભુ ચહઇ ઉઠાવા | પ્રેમ મગન તેહિ ઉઠબ ન ભાવા ॥ 
પ્રભુ કર પંકજ કપિ કેં સીસા | સુમિરિ સો દસા મગન ગૌરીસા ॥૧॥ 
પ્રભુ એમને વારંવાર ઉઠાડવા ઇચ્છે છે! પરંતુ પ્રેમમાં ડૂબેલા હનુમાનજીને ચરણોમાંથી ઊઠવું ગમતું નથી। પ્રભુના 
કરકમળ હનુમાનજીના સિર ઉપર છે. એ સ્થિતિનું સ્મરણ કરીને અર્થાત્‌ હનુમાનજીરૂપે શિવજી પોતાના જ સિરે 
શ્રીરામજીનો કરકમળ રાખેલો સમજીને શિવજી પ્રેમમગ્ન થઈ ગયા અને તેમને સમાધિ લાગી ગઇ। ॥૧॥ 
સાવધાન મન કરિ પુનિ સંકર | લાગે કહન કથા અતિ સુંદર ॥ 
કપિ ઉઠાઇ પ્રભુ હૃદર્યે લગાવા | કર ગહિ પરમ નિકટ બેઠાવા ।ર॥ 
[સમાધિમાંથી જાગ્રત થઈ] મનને સાવધાન કરીને શંકરજી અત્યંત સુંદર કથા કહેવા લાગ્યા - હનુમાનજીને ઉઠાડીને 
પ્રભુએ હૃદયે ચાંપ્યા અને હાથ પકડીને અત્યંત નજીક બેસાડી દીધા. ॥૨॥ 
કહું કપિ રાવન પાલિત લંકા | કેહિ બિધિ દહેઉ દુર્ગ અતિ બંકા ॥ 
પ્રભુ પ્રસન્ન જાના હનુમાના | બોલા બચન બિગત અભિમાના ॥૩ગા 
હે હનુમાન! કહો તો। રાવણ દ્વારા સુર્રક્ષિત લંકા અને તેના ઘણા બંકા કોટને તમે કઈ રીતે સળગાવ્યો ? હનુમાનજીએ 
પ્રભુને પ્રસન્ન જાણ્યા અને તેઓ અભિમાનરહિત વચન બોલ્યા- ॥૩॥ 


સાખામૃગ કૈ બડિં મનુસાઈ | સાખા તેં સાખા પર જાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-60 


નાધિ સિંધુ હાટકપુર જારા | નિસિચર ગન બધિ બિપિન ઉજારા ।॥૪॥ 
સો સબ તવ પ્રતાપ રઘુરાઈ | નાથ ન કછૂ મોરિ પ્રભુતાઈ ॥૫॥ 
વાનરનો બસા આ જ મોટો પુરુષાર્થ છે કે તે એક ડાળીથી બીજી ડાળીએ ચાલ્યો જાય છે. મેં જે સમુદ્ર ઓળંગીને 
સોનાનું નગર બાળ્યું અને રાક્ષસગણોને મારી અશોકવનને ઉજાડી નાંખ્યું! આ સર્વે તો હે શ્રીરઘુનાથજી! આપનો જ 
પ્રતાપ છે. હે નાથ! આમાં મારી પ્રભુતા (સામર્થ્ય) કંઈ પણ નથી. ॥૪-૫॥ 
દો૦: તા કહું પ્રભુ કછુ અગમ નહિં જા પર તુમ્હ અનુકૂલ | 
તવ પ્રભાવે બડવાનલહે જારિ સકઈ ખલુ તૂલ ॥૩૩ા 
હે પ્રભુ! જેની પર આપ પ્રસન્‍ન હોવ। તેના માટે કંઈ પણ કઠિન નથી. આપના પ્રભાવથી રૂ [જે સ્વયં બહુ ઝડપથી 
બળી જનાર વસ્તુ છે] વડવાનળને નિશ્ચયે જ બાળી શકે છે (અર્થાત્‌ અસંભવ પણ સંભવ થઈ શકે છે). ॥૩ગા 


મ 


ચૌ૦- નાથ ભગતિ અતિ સુખદાયની | દેહુ કૃપા કરિ અનપાયની ।॥ 
સુનિ પ્રભુ પરમ સરલ કપિ બાની | એવમસ્તુ તબ કહેઉ ભવાની ।૧॥ 


હે નાથ! મને અત્યંત સુખ આપનારી પોતાની નિશ્ચલ ભક્તિ કૃપા કરીને આપો. હનુમાનજીની અત્યંત સરળ વાણી 
સાંભળીને। હે ભવાની! ત્યારે પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ એવમસ્તુ" (એમ જ થાઓ) કહ્યું. ॥૧॥ 


ઉમા રામ સુભાઉ જેહિં જાના | તાહિ ભજનુ તજિ ભાવ ન આના ॥ 
યહ સંબાદ જાસુ ઉર આવા | રઘુપતિ ચરન ભગતિ સોઇ પાવા ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-61 


ભ. કે 


હે ઉમા! જેણે શ્રીરામજીનો સ્વભાવ જાણી લીધો। તેને ભજન સિવાયની બીજી વાત જ નથી ગમતી. આ સ્વામી- 
સેવકનો સંવાદ જેના હૃદયમાં આવી ગયો] તે જ શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોની ભક્તિ પામી ગયો. ॥૨॥ 


સુનિ પ્રભુ બચન કહહિં કંપિબુંદા | જય જય જય કૃપાલ સુખકંદા ॥ 
તબ રઘુપતિ કપિપતિહિ બોલાવા | કહા ચલૌં કર કરહુ બનાવા ગા 


પ્રભુનાં વચન સાંભળીને વાનરજનો કહેવા લાગ્યા - કૃપાળુ આનંદકંદ શ્રીરામજીનો જય હો। જય હો।| જય હો. પછી 
શ્રીરઘુનાયજીએ કપિરાજ સુગ્રીવને બોલાવ્યા અને કહ્યું - જવાની તૈયારી કરો. ॥૩॥ 
અબ બિલંબુ કેહિ કારન કીજે | તુરત ડકપિન્ડ કહું આયસુ દીજે ॥ 
કૌતુક દેખિ સુમન બહું બરષી | નભ તેં ભવન ચલે સુર હરષી ।૪॥ 


હવે। વિલંબ શા કારણે કરાય? વાનરોને તુરત જ આશજ્ઞ આપો| [ભગવાનની] આ લીલા (રાવણવધની તેયારી) 
જોઈને। ઘણાં જ ફૂલ વરસાવીને અને હરખાઈને દેવતા આકાશમાંથી પોતપોતાના લોકે ચાલ્યા. ॥૪॥ 


શ્રીરામજીનું વાનરોની સેના સાથે નીકળીને સમુદ્ર-તટે પહોંચવું-૩૪ 
દો૦- કપિપતિ બેગિ બોલાએ આએ. જૂથપ જૂથ 
નાના બરન અતુલ બલ બાનર ભાલુ બડરૂથ ૩૪ 


વાનરરાજ સુગ્રીવે શીઘ્યતાથી વાનરોને બોલાવ્યા। સેનાપતિઓના સમૂહ આવી ગયા. વાનર-રીછોનાં ટોળાં અનેક 
રંગોનાં છે અને તેમનામાં અતુલનીય બળ છે. ॥૩૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-62 


ચૌ૦- પ્રભુ પદ પંકજ નાવર્હિ સીસા | ગર્જ્હિં ભાલુ મહાબલ કીસા ॥ 
દેખી રામ સકલ કપિ સેના | ચિતઇ કૃપા કરિ રાજિવ નેના ॥૧| 


તેઓ પ્રભુના ચરણોમાં શીશ નમાવે છે. મહા બળવાન રીંછ અને વાનર ગરજી રહ્યા છે. શ્રીરામજીએ વાનરોની 
સમસ્ત સેના જોઇ। ત્યારે કમળનેત્રોથી કૃપાપૂર્વક તેમની સામે દષ્ટિ ફેરવી. ॥૧॥ 


રામ કૃપા બલ પાઈ ડપિંદા | ભએ પચ્છજુત મનહું ગિરિંદા ॥ 
હરષિ રામ તબ કીન્હ પયાના | સગુન ભએ સુંદર સુભ નાના ।ર॥ 
રામકૃપાનું બળ પામીને શ્રેષ્ઠ વાનરો જાણે પાંખોવાળા મોટા પર્વત થઈ ગયા. પછી શ્રીરામજીએ હરખાઈને પ્રસ્‍થાન 

ક્યું. અનેક સુંદર અને શુભ શુકન થયાં।॥૨॥ 
જાસુ સકલ મંગલમય કીતી | તાસુ પયાન સગુન યહ નીતી ॥ 
પ્રભુ પયાન જાના બૈદેહી | ફરકિ બામ અંગ જનુ કહિ દેહી ॥ગા 


જેમની કીર્તિ સર્વ મંગળોથી પૂર્ણ છે। તેમના પ્રસથાનના સમયે શુકન થવા। આ નીતિ છે (લીલાની મર્યાદા છે). પ્રભુનું 
પ્રસ્થાન જાનકીજીએ પણ જાણી લીધું તેમનાં ડાબા અંગો ફરકીને જાણે કહી દેતાં હતાં [કે શ્રીરામજી આવી રહ્યા છે]. 
॥૩॥ 


જોઈ જોઇ સગુન જાનકિહિ હોઈ | અસગુન ભયઉ રાવનહિ સોઈ ॥ 
ચલા કટકુ કો બરને પારા | ગર્જહિં બાનર ભાલુ અપારા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-63 


જાનકીજીને જે જે શુકન થતાં હતાં। તે તે રાવણ માટે અપશુકન થયાં. સેના ચાલી નીકળી, તેનું વર્ણન કોણ કરી શકે 
છે? અસંખ્ય વાનર અને રીંછ ગર્જના કરી રહ્યાં છે. ॥૪॥ 
નખ આયુધ ગિરિ પાદપધારી | ચલે ગગન મહિ ઇચ્છાચારી ॥ 
કેહરિનાદ ભાલુ કપિ કરહીં | ડગમગાહિં દિગ્ગજ ચિક્કરહીં ॥૫॥ 
નખ જ જેમનાં શસ્ત્ર છે! તે ઈચ્છાનુસાર (સર્વત્ર વિના રોકટોકે) ચાલનારા રીંછ-વાનર પર્વતો અને વૃક્ષોને ધારણ 
કરીને કોઈ આકાશમાગે અને કોઈ પૃથ્વી પર ચાલ્યા જઈ રહ્યા છે. તેઓ સિંહ સમાન ગર્જના કરી રહ્યા છે. [તેમના 
ચાલવા અને ગર્જનાથી ] દિશાઓના હાથી વિચલિત થઈને ચિત્કારી રહ્યા છે. ॥૫॥ 


છં૦- ચિક્કરહિં દિગ્ગજ ડોલ મહિ ગિરિ લોલ સાગર ખરભરે ।| 
મન હરષ સભ ગંધર્બ સુર મુનિ નાગ કિંનર દુખ ટરે ॥ 
કટક્ટ્હિં મર્કટ બિક્ટ ભટ બહુ કોટિ કોટિન્ડ ધાવહીં | 
જ્ય રામ પ્રબલ પ્રતાપ કોસલનાથ ગુન ગન ગાવહીં [૧] 
દિશાઓના હાથી ચિત્કારવા લાગ્યા। પૃથ્વી ડોલવા લાગી। પર્વત ચંચળ થઈ ગયા (કંપવા લાગ્યા) અને સમુદ્ર 
ખળભળી ઊઠ્યા. ગંધર્વી દેવતા। મુનિ। નાગ। કિન્નર સવેસર્વ મનમાં હરખાયા કે [હવે] અમારાં દુઃખ ટળી ગયાં. કરોડે 
કરોડો ભયાનક વાનર યોદ્ધા દાંત કટકટાવે છે અને કરોડોય દોડી રહ્યા છે. 'પ્રબળપ્રતાપ કૌશલનાથ શ્રીરામચન્દ્રજીનો 
જય હો" એમ પોકારતાં તેઓ તેમના ગુણસમૂહોનું ગાન કરી રહ્યા છે. ॥૧॥ 


ન્‌ 


સહિ સક ન ભાર ઉદાર અહિપતિ બાર બારહિં મોહઈ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-64 


ગહ દસન પુનિ પુનિ કમઠ પૃષ્ટ કઠોર સો કિમિ સોહઈ ॥ 
રઘુબીર સરુંચિર પ્રયાન પ્રસ્થિતિ જાનિ પરમ સુહાવની | 
જનુ કમઠ ખર્પર સર્પરાજ સો લિખત અબિચલ પાવની 1[।ર૨॥ 
ઉદાર (પરમ શ્રેષ્ઠ અને મહાન) સર્પરાજ શેષજી પણ સેનાનો ભાર નથી સહી શકતા। તેઓ વારંવાર મોહિત થઈ 
જાય (ગભરાઈ જાય) છે અને વારંવાર કચ્છપની કઠોર પીઠને દાંતોથી પકડે છે. આમ કરતાં (અર્થાત્‌ વારંવાર દાંતોને 
ગડાવીને કચ્છપની પીઠ ઉપર લીટી જેવું દોરતાં) તે એવા શોભી રહ્યા છે જાણેશ્રીરામચન્દ્રજીની સુંદર પ્રસ્‍થાનયાત્રાને 
પરમ સોહામણી જાણીને તેની અચળ પવિત્ર કથાને સર્પરાજ શેષજી કચ્છપની પીઠ પર લખી રહ્યા હોય. ॥૨॥ 


દો૦ એહિ બિધિ જાઇ કૃપાનિધિ ઉતરે સાગર તીર 
જહેં તહેં લાગે ખાન ફલ ભાલુ બિપુલ કપિ બીર 1॥।॥૩૫॥ 
આ પ્રમાણે કૃપાનિધાન શ્રીરામજી સમુદ્રતટે જઈ રોકાયા. અનેક રીંછ-વાનર યત્ર તત્ર ફળ ખાવા લાગ્યાં. ॥૩૫॥ 


મંદોદરી-રાવણ સંવાદ 
ચૌ૦- ઉહોં નિસાચર રહહિં સસંકા | જબ તેં જારિ ગયઉ કપિ લંકા ॥ 
નિજ નિજ ગૃહે સબ કરહિં બિચારા | નહિં નિસિચર કુલ કેર ઉબારા ॥૧|॥ 


ત્યાં (લંકામાં) જ્યારથી હનુમાનજી લંકાને બાળીને ગયા। ત્યારથી રાક્ષસો ભયભીત રહેવા લાગ્યા. પોતપોતાનાં 
ઘરોમાં સર્વે વિચાર કરે છે કે હવે રાક્ષસકુળની રક્ષાનો કોઈ ઉપાય નથી. ॥૧॥ 


જાસુ દૂત બલ બરનિ ન જાઈ | તેહિ આએ પુર કવન ભલાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-65 


દૂતિન્ડ સન સુનિ પુરજન બાની । મંદોદરી અધિક અકુલાની ।ર॥ 
જેના દૂતનું બળ વર્ણન નથી કરી શકાતું! તેના સ્વયં નગરમાં આવવાથી કઈ ભલાઈ છે (આપણા લોકોની ઘણી 
ખરાબ દશા થશે)? દૂતીઓ દ્વારા નગરનિવાસીઓનાં વચન સાંભળીને મંદોદરી ઘણી જ વ્યાકૂળ થઈ ગઈ. ॥૨॥ 
રહસિ જોરિ કર પતિ પગ લાગી | બોલી બચન નીતિ રસ પાગી ॥ 
કંત કરષ હરિ સન પરિહરહૂ | મોર કહા અતિ હિત હિર્યં ધરહ્‌ૂ ॥૩ા 
તે એકાંતમાં હાથ જોડીને પતિ (રાવણ)ના ચરણે પડી અને નીતિરસમાં રસબસ થયેલ વાણી બોલી - હે પ્રિયતમ! 
શ્રીહરિ સાથેનો વિરોધ ત્યજી દો. મારા કહ્યાને અત્યંત હિતકારી જાણીને હૃદયમાં ધારણ કરો. ॥૩॥ 
સમુઝત જાસુ દૂત કઇ કરની | સ્રરવહિં ગર્ભ રજનીચર ઘરની ॥ 
તાસુ નારિ નિજ સચિવ બોલાઈ | પઠવહુ કંત જો ચહહુ ભલાઈ ।૪॥ 
જેમના દૂતની કરણીનો વિચાર કરતાં જ (સ્મરણ આવતા જ) રાક્ષસોની સ્ત્રીઓના ગર્ભ પડી જાય છે હે પ્રિય સ્વામી ! 
જો ભલું ઇચ્છતા હોવ તો મંત્રીને બોલાવી તેની સાથે તેમની (શ્રીરામજીની) સ્ત્રીને મોકલી આપો. ॥૪॥ 
તવ કુલ કમલ બિપિન દુખદાઈ | સીતા સીત નિસા સમ આઈ ।॥ 
સુનહુ નાથ સીતા બિનુ દીન્હે | હિત ન તુમ્હાર સંભુ અજ કીન્હેં ॥૫॥ 


સીતા આપના કુળરૂપી કમળોના વનને દુઃખ આપનારી શિયાળાની રાત્રિ સમાન આવી છે. હે નાથ! સાંભળો। 
સીતાને આપ્યા (પરત કર્યા) વિના શંભુ અને બ્રહ્માના કર્યા છતાંય આપનું ભલું નહીં થઈ શકે. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-66 


દો૦ રામ બાન અહિ ગન સરિસ નિકર નિસાચર ભેક ।| 
જબ લગિ ગ્રસત ન તબ લગિ જતનુ કરહુ તજિ ટેક 1॥૩૧॥ 


શ્રીરામજીનાં બાણ સર્પોના સમૂહ સમાન છે અને રાક્ષસોના સમૂહ દેડકાં સમાન. જ્યાં સુધી તે એમને ગ્રસી ન લે 
(ગળી ન જાય) ત્યાં સુધીમાં હઠ છોડીને ઉપાય કરી લો. ॥૩૧॥ 
ચૌ૦- શ્રવન સુની સઠ તા કરિ બાની | બિહસા જગત બિદિત અભિમાની ॥ 
સભય સુભાઉ નારિ કર સાચા | મંગલ મહું ભય મન અતિ કાચા ॥૧॥ 


મૂર્ખ અને જગત્પ્રસિદ્ધ અભિમાની રાવણ કાનેથી તેની વાત સાંભળીને ખૂબ હસ્યો [અને કહ્યું -] ત્રીઓનો સ્વભાવ 
ખરેખર જ બહુ ડરપોક હોય છે. મંગળમાંય ભય કરો છો! તમારું મન (હૃદય) ઘણું જ કાચું (મજોર) છે. ॥૧॥ 


જો આવઈ મર્કટ ક્ટકાઈ | જિઅહિં બિચારે નિસિચર ખાઈ ।॥ 
કંપહિં લોક્પ જાકી ત્રાસા | તાસુ નારિ સભીત બડિ હાસા ।ર॥ 


જો વાનરોની સેના આવશે તો બિચારા રાક્ષસ તેને ખાઈને પોતાનો જીવનનિર્વાહ કરશે. લોકપાળ પણ જેના ડરથી 
કાંપે છે। તેની સ્રી થઈને ડરો છો! આ તો મોટા ઉપહાસની વાત છે. ॥૨॥ 


અસ કહિ બિહસિ તાહિ ઉર લાઈ | ચલેઉ સભાં મમતા અધિકાઈ ॥ 
મંદોદરી હૃદર્યં કર ચિંતા | ભયઉ કંત પર બિધિ બિપરીતા ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-67 


શ કે 


રાવણે આમ કહીને હસીને એને હૃદયે ચાંપી દીધી અને મમતા વધારીને (અધિક સ્નેહ દર્શાવીને) તે સભામાં ચાલ્યો 
ગયો. મંદોદરી હૃદયમાં ચિંતા કરવા લાગી કે પતિને વિધાતા પ્રતિકૂળ થઈ ગયા. ॥૩॥ 


બેઠેઉ સભા ખબરિ અસિ પાઈ । સિંધુ પાર સેના સબ આઈ ।॥ 
બૂઝેસિ સચિવ ઉચિત મત કહહૂ | તે સબ હસે મષ્ટ કરિ રહહૂ ॥૪॥ 


જ આ જ ક આ 


જેવો જ તે સભામાં જઈને બેઠો। તેને એવા ખબર મળ્યા કે શત્રુની સમસ્ત સેના સમુદ્રના સામા તટે આવી ગઈ છે. 
તેણે મંત્રીઓને પૂછ્યું કે ઉચિત સલાહ કહો[હવે। શું કરવું જોઈએ ?]. ત્યારે તે સર્વે હસ્યા અને બોલ્યા કે શાંતિથી 'બેઠા 
રહીએ(આમાં સલાહની કઈ વાત છે ?.. ॥૪॥ 


જિતેહું સુરાસુર તબ શ્રમ નાહીં । નર બાનર કેહિ લેખે માહી ॥૫॥ 


આપે દેવતાઓ અને રાક્ષસોને જીતી લીધા। ત્યારે તો કંઈ શ્રમ જ નહોતો થયો. તો પછી વાનર અને મનુષ્ય કઈ 
ગણતરીમાં છે? ॥૫॥ 
વિભીષણનો રાવણ અને વિભીષણના અપમાનનો ખુલાસો 
દો૦ સચિવ બેદ ગુર તીનિ જોં પ્રિય બોલહિં ભય આંસ | 
રાજ ધર્મ તન તીનિ કર હોઈ બેગિહી નાસ 1।૩$૭॥ 
મંત્રી। વૈધ અને ગુરુ - આ ત્રણેય જો [અપ્રસન્નતાથી] ભય કે [લાભની] આશાએ [હિતની વાત ન કહીને] પ્રિય 


બોલે છે (ખુશામત કરવા લાગે છે); તો [ક્ંમશઃ] રાજ્ય શરીર અને ધર્મ - આ ત્રણેયનો શીધ્ર જ નાશ થઈ જાય છે. 
॥૩૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-68 


ચૌ૦- સોઇ રાવન કહું બની સહાઈ | અસ્તુતિ કરહિં સુનાઈ સુનાઈ ॥ 
અવસર જાનિ બિભીષનુ આવા । ભ્રાતા ચરન સીસુ તેહિ નાવા ॥૧॥ 
રાવણને માટે પણ એ જ સહાયતા (સંયોગ) આવી ઊભી છે. મંત્રી એને સંભળાવી-સંભળાવીને (મો પર) સ્તુતિ કરે 

છે. [આ જ સમયે] અવસર (તક) જાણીને વિભીષણજી આવ્યા। તેમણે મોટા ભાઈના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું. ॥૧॥ 
પુનિ સિરુ નાઇ બેઠ નિજ આસન | બોલા બચન પાઈ અનુસાસન ॥ 
જો કૃપાલ પૂંછિહુ મોહિ બાતા | મતિ અનુરૂપ કહઉ હિત તાતા ।ર॥ 


પછી તે શીશ નમાવીને પોતાના આસન પર બેસી ગયા અને આજ્ઞા પામીને વિભીષણજી બોલ્યા - હે કૃપાળુ! જ્યારે 
આપે મને વાત (સલાહ) પૂછી જ છે। તો હે તાત! હું પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર આપના હિતની વાત કહું છું -॥૨॥ 


જો આપન ચાહે કલ્યાના | સુજ્સુ સુમતિ સુભ ગતિ સુખ નાના ॥ 
સો પરનારિ લિલાર ગોસાઈ | તજઉ ચઉથિ કે ચંદ કિ નાઈ ।॥ગા 
જે મનુષ્ય પોતાનું કલ્યાણ। સુંદર યશ। સુબુદ્ધિ શુભ ગતિ અને વિવિધ પ્રકારનાં સુખ ઇચ્છતો હોય। તે હે સ્વામી! 
પરસ્ીના લલાટને ચોથના ચન્દ્રમાની જેમ ત્યજી દે (અર્થાત્‌ જેમ લોકો ચોથના ચન્દ્રમાને નથી જોતા। તે જ રીતે પરસ્તીનું 
મુખ જ ન જુએ) -॥૩॥ 
ચૌદહ ભુવન એક પતિ હોઈ । ભૂતદ્રોહ તિષ્ટડ નર્હિ સોઈ ।॥ 
ગુન સાગર નાગર નર જોઊ | અલપ લોભ ભલ કહઇ ન કોઊ 1।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-69 


ચૌદ ભુવનોનો એક જ સ્વામી હોય। તે પણ જીવોથી વેર કરીને રહી નથી શકતો (નષ્ટ થઈ જાય છે). જે મનુષ્ય 
ગુણોનો સમુદ્ર અને ચતુર હોય। તેને ભલે થોડોક જ લોભ કેમ ન હોય। તો પણ કોઈ ભલો નથી કહેતા। ॥૪॥ 
દો૦ કામ ક્રોધ મદ લોભ સબ નાથ નરક કે પંથ 1।| 
સબ પરિહરિ રઘુબીરંહે ભજહુ ભજહિં જોૉહે સંત 1।૩૮॥ 
હે નાથ! કામ। ક્રોધ મદ અને લોભ - આ સર્વે નરકના માર્ગ છે. આ સર્વેને છોડીને શ્રીરામચન્દ્રજીને ભજો। જેમને 
સંત (સત્પુરુષ) ભજે છે. ॥૩૮॥ 
ચૌ૦- તાત રામ નર્હિ નર ભૂપાલા | ભૂવનેસ્વર કાલહુ કર કાલા ॥ 
બ્રહ્મ અનામય અજ ભગવંતા | બ્યાપક અજિત અનાદિ અનંતા 1।॥૧॥ 
હે તાત! રામ મનુષ્યોના જ રાજા નથી. તે સમસ્ત લોકોના સ્વામી અને કાળના પણ કાળ છે। તે [સંપૂર્ણ એશ્ચયી 
યશા શ્રી। ધમી વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનના ભંડાર] ભગવાન છે; તે નિરામય (વિકારરહિત) અજન્મા। વ્યાપકા અજેયા અનાદિ 
અને અનંત બ્રહ્મ છે. ॥૧॥ 


ગોદ્રિજિ ધેનુ દેવ હિતકારી | કૃપા સિંધુ માનુષ તનુધારી ॥ 
જન રંજન ભંજન ખલ બ્રાતા | બેદ ધર્મ રચ્છક સુનુ ભ્રાતા ।ર॥ 


તે કૃપાના સમુદ્ર ભગવાને પૃથ્વી। બ્રાહ્મણ! ગાયો અને દેવતાઓનું હિત કરવા માટે જ મનુષ્ય-શરીર ધારણ કર્યું છે. 
હે ભાઈ! સાંભળો। તેઓ સેવકોને આનંદ આપનારા દૃષ્ટોના સમૂહનો નાશ કરનારા અને વેદ તથા ધર્મની રક્ષા કરનારા 
છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-70 


તાહિ બયરુ તજિ નાઈઅ માથા । પ્રનતારતિ ભંજન રઘુનાથા ॥ 
દેહુ નાથ પ્રભુ કહું બેદેહી | ભજહુ રામ બિનુ હેતુ સનેહી ॥ગા 


વૈર ત્યાગીને તેમને મસ્તક નમાવો. તે શ્રીરઘુનાથજી શરણાગતનું દુઃખ નાશ કરનારા છે. હે નાથ!તે પ્રભુ(સર્વેશ્વર)ને 
જાનકીજી આપી દો અને વિના જ કારણે સ્નેહ રાખનારા શ્રીરામજીને ભજો. ॥૩॥ 
સરન ગએ પ્રભુ તાહું ન ત્યાગા | બિસ્વ દ્રોહ કૃત અઘ જેહિ લાગા ॥ 
જાસુ નામ ત્રય તાપ નસાવન | સોઇ પ્રભુ પ્રગટ સમુઝુ જિર્યાં રાવન ।૪॥ 
જેને સંપૂર્ણ જગતનો દ્રોહ કરવાનું પાપ લાગ્યું છે। શરણે જવાથી પ્રભુ તેનો પણ ત્યાગ નથી કરતા. જેમનું નામ 
ત્રણેય તાપોને નાશ કરનારું છે। તે જ પ્રભુ (ભગવાન) મનુષ્યરૂપમાં પ્રગટ થયા છે. હે રાવણ! હૃદયમાં આ સમજી લો. 
॥૪॥ 


દો૦- બાર બાર પદ લાગઉં બિનય કરઉ દસસીસ | 


પરિહરિ માન મોહ મદ ભજહુ કોસલાધીસ ॥૩૯(5)॥ 


હે દશશીશ! હું વારંવાર આપના ચરણે પડું છું અને વિનંતી કરું છું કે માન] મોહ અને મદનો ત્યાગ કરીને આપ 
કૌશલપતિ શ્રીરામજીનું ભજન કરો. ॥૩૯(ક)॥ 


મુનિ પુલસ્તિ નિજ સિષ્ય સન કહિ પઠઈ યહ બાત 1।| 
તુરત સો મૈં પ્રભુ સન કહી પાઈ સુઅવસરું તાત 1।॥૩૯(ખ]॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-71 


મુનિ પુલસ્ત્યજીએ પોતાના શિષ્યની સાથે આ વાત કહી મોકલી છે. હે તાત! સુંદર અવસર પામીને મેં તરત જ 
આ વાત પ્રભુ(આપ)ને કહી દીધી. ॥૩૯(ખ])॥ 


ન્સ ક 
ચૌ૦- માલ્યવંત અતિ સચિવ સયાના | તાસુ બચન સુનિ અતિ સુખ માના ॥ 
તાત અનુજ તવ નીતિ બિભૂષન | સો ઉર ધરહુ જો કહત બિભીષન ।॥૧॥ 
માલ્યવાન નામે એક ઘણો જ બુદ્ધિમાન મંત્રી હતો. તેણે એમનાં (વિભીષણનાં) વચનો સાંભળીને ઘણું સુખ માન્યું 
[અને કહ્યું -] હે તાત! આપના નાના ભાઈ નીતિ-વિભૂષણ (નીતિને ભૂષણ રૂપમાં ધારણ કરનારા અર્થાત્‌ નીતિમાન) છે. 
વિભીષણ જે કંઈ કહી રહ્યા છે તેને હૃદયમાં ધારણ કરી લો. ॥૧॥ 
રિપુ ઉતકરષ કહત સઠ દોઊ | દૂરિ ન કરહુ ઇર્ડોૉ હઈ કોઊ ॥ 
માલ્યવંત ગૃહ ગયઉ બહોરી | કહઇ બિભીષનુ પુનિ કર જોરી ॥ર૨॥ 


[રાવણે કહ્યું -] આ બંને મૂર્ખ શત્રુના મહિમાને વખાણી રહ્યા છે. અહીં કોઈ છે ? આને દૂર કરો ને] ત્યારે માલ્યવાન 


તો ઘેર પાછો. જતો રહ્યો અને વિભીષણજી હાથ જોડીને ફરી કહેવા લાગ્યા -॥૨॥ 
સુમતિ કુમતિ સબ કેં ઉર રહહીં | નાથ પુરાન નિગમ અસ કહહી ॥ 
જહોં સુમતિ તહ સંપતિ નાના | જહોં કુમતિ તહે બિપતિ નિદાના ॥૩ા 
હે નાથ! પુરાણ અને વેદ આમ કહે છે કે સુબુદ્ધિ (સારી બુદ્ધિ) અને કુબુદ્ધિ (ખોટી બુદ્ધિ) સરવેના હૃદયમાં રહે છે। 
જ્યાં સુબુદ્ધિ છે ત્યાં અનેક પ્રકારની સંપદાઓ (સુખની સ્થિતિ) રહે છે અને જ્યાં કુબુદ્ધિ છે ત્યાં પરિણામમાં વિપત્તિ 
(દુઃખ) રહે છે. ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-72 


તવ ઉર કુમતિ બસી બિપરીતા | હિત અનહિત માનહું રિપુ પ્રીતા ॥ 
કાલરાતિ નિસિચર કુલ કેરી | તેહિ સીતા પર પ્રીતિ ઘનેરી ।૪॥ 


આપના હદયમાં ફક્ત કુબુદ્ધિ આવી વસી છે. એનાથી આપ હિતને અહિત અને શત્રુને મિત્ર માની રહ્યા છો. જે 
રક્ષસકુળને માટે કાળરાત્રિ [ની સમાન] છે। તે સીતા પર આપની ઘણી પ્રીતિ છે. ॥૪॥ 
દો૦- તાત ચરન ગહિ માગઉં રાખહુ મોર દુલાર 
સીતા દેહુ રામ કહું અહિત ન હોઇ તુમ્હાર [૪૦ 
હે તાત!હું ચરણ પકડીને આપની પાસે ભીખ માગું છું (વિનંતી કરું છું) કે આપ મારા પ્રેમને રાખો। મુજ નાનાભાઈના 
આગ્રહનો સ્નેહપૂર્વક સ્વીકાર કરો. શ્રીરામજીને સીતાજી આપી દો। જેનાથી આપનું અહિત ન થાય. ॥૪૦॥ 


ચૌ૦- બુધ પુરાન શ્રુતિ સંમત બાની | કહી બિભીષન નીતિ બખાની ।॥ 
સુનત દસાનન ઉઠા રિસાઈ | ખલ તોહિ નિકટ મૃત્યુ અબ આઈ 1।૧॥ 


વિભીષણે પંડિતો। પુરાણો અને વેદો દ્વારા સંમત (અનુમોદિત) વાણીથી નીતિ વખાણીને કહી. પણ એને સાંભળતાં 
જ રાવણ ક્રોધિત થઈને ઊઠયો અને બોલ્યો કે અરે દુષ્ટ! હવે મૃત્યુ તારા નિકટ આવી ગયું છે! ॥૧॥ 


જિઅસિ સદા સઠ મોર જિઆવા | રિપુ કર પચ્છ મૂઢ તોહિ ભાવા ॥ 
ક્હસિ ન ખલ અસ કો જગ માહીં । ભુજ બલ જાહિ જિતા મૈં નાહીં ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-73 


વે છે તો સદા મારો જીવાડેલો (અર્થાત મારા જ અન્નથી પોષાઈ રહ્યો છે); પણ હે મૂઢ! પક્ષ તને 
છે ફક. 


અરે મૂર્ખ! તું જી 
ગે છે! અરે દુષ્ટ!બતાવ ને। જગતમાં એવો કોણ છે જેને મેં પોતાની ભુજાઓના બળે ન જીત્યો હોય? 


શત્રુનો જ સારો લાગે 
॥૨॥ 
મમ પુર બસિ તપસિન્હ પર પ્રીતી | સઠ મિલુ જાઇ તિન્હહિ કહુ નીતી ॥ 
અસ કહિ કીન્હેસિ ચરન પ્રહારા | અનુજ ગહે પદ બારહિં બારા ॥૩ા 
મારા નગરમાં રહીને પ્રેમ કરે છે તપસ્વીઓ પર! મૂર્ખ! તેમને જ જઈને મળ અને એમને જ નીતિ બતાવ. આવું 
કહીને રાવણે તેમને લાત મારી. પરંતુ [મારવા છતાંય] નાના ભાઈ વિભીષણે વારંવાર તેના ચરણો જ પકડ્યા ॥૩॥ 
ઉમા સંત કઇ ઇહઇ બડાઈ | મંદ કરત જો કરઈ ભલાઈ ।॥ 
તુમ્હ પિતુ સરિસ ભલેહિં મોહિ મારા | રામુ ભજે હિત નાથ તુમ્હારા ॥૪॥ 
[શિવજી કહે છે -] હે ઉમા! સંતની આ જ મોટાઈ (મહિમા) છે કે નિંદા કરવા છતાંય [નિંદા કરનારનું] ભલું જ કરે 
છે. [વિભીષણજીએ કહ્યું -] આપ મારા પિતાની સમાન છો, ભલે તમે મને માર્યું પરંતુ હે નાથ! આપનું ભલું શ્રીરામજીને 
ભજવામાં જ છે. ॥૪॥ 


સચિવ સંગ લૈ નભ પથ ગયઊ 1 સબહિ સુનાઈ કહત અસ ભયઊ ।॥૫॥ 


[આટલું કહીને] વિભીષણ પોતાના મંત્રીઓને સાથે લઈને આકાશમાર્ગમાં ગયા અને સર્વેને સંભળાવીને તેઓ આમ 
કહેવા લાગ્યા - ॥૫॥ 


વિભીષણ શરણાગતી-૪૧ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-74 


દો૦- રામુ સત્યસંકલ્પ પ્રભુ સભા કાલબસ તોરિ 
પ 


મૈ રઘુબીર સરન અબ જાઉ દેહુ જનિ ખોરિ ॥।૪૧॥ 
શ્રીરામજી સત્યસંકલ્પ અને [સર્વસમર્થ] પ્રભુ છે અને [હે રાવણ!] તમારી સભા કાળને વશ છે. માટે હું હવે 
શ્રીરઘુવીરના શરણમાં જઉ છું। મને દોષ ન આપતા. ॥૪૧॥ 
ચૌ૦- અસ કહિ ચલા બિભીષનુ જબહીં | આયૂહીન ભએ સબ તબહીં ॥ 
સાધુ અવગ્યા તુરત ભવાની | કર કલ્યાન અખિલ કે હાની ।॥૧॥ 
આમ કહીને વિભીષણ જેવા ચાલી નીકળ્યા કે તરત જ સર્વે રાક્ષસ આયુહીન થઈ ગયા (તેમનું મૃત્યુ નિશ્ચિત થઈ 
ગયું) [શિવજી કહે છે -] હે ભવાની ! સાધુનું અપમાન તરત જ સંપૂર્ણ કલ્યાણની હાનિ (નાશ) કરી નાખે છે. ॥૧॥ 
રાવન જબહિં બિભીષન ત્યાગા | ભયઉ બિભવ બિનુ તબર્હિં અભાગા ॥ 
ચલેઉ હરષિ રઘુનાયક પાહીં | કરત મનોરથ બહુ મન માહીં ।ર૨॥ 
રાવણે જે ક્ષણે વિભીષણને ત્યાગ્યો| તે જ ક્ષણે તે અભાગિયો વૈભવ (એશ્ચર્ય)થી હીન થઈ ગયો. વિભીષણજી 
હરખાઈને મનમાં અનેક મનોરથો કરતાં શ્રીરઘુનાથજીની પાસે ચાલ્યા. ॥૨॥ 
દેખિહઉં જાઇ ચરન જલજાતા | અરુન મૃદુલ સેવક સુખદાતા ॥ 


ન્‌ 


જે પદ પરસિ તરી ર૨રિષિનારી | દંડક કાનન પાવનકારી ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-75 


[તેઓ વિચારતા જતા હતા કે -] હું જઈને ભગવાનનાં કોમળ અને લાલ રંગનાં સુંદર ચરણકમળોનું દર્શન કરીશ। 
જે સેવકોને સુખ આપનારાં છે। જે ચરણોનો સ્પર્શ પામીને રિષિપત્ની અહલ્યા તરી ગયાં અને જે દંડકવનને પવિત્ર 
કરનારાં છે. ॥૩ા 

સ ક ય નિ નિ કે 
જે પદ જનકસુતાં ઉર લાએ | કપટ ડકુરંગ સંગ ધર ધાએ ।॥ 
હર ઉર સર સરોજ પદ જેઈ | અહોભાગ્ય મૈં દેખિહઉં તેઈ ।૪॥ 
જે ચરણોને જાનકીજીએ હૃદયમાં ધારણ કરી રાખ્યા છે। જે કપટમૃગની સાથે પૃથ્વી પર [તેને પકડવા] દોડ્યા હતા 
અને જે ચરણકમળ સાક્ષાત્‌ શિવજીના હૃદયરૂપી સરોવરમાં બિરાજમાન છે। મારું અહોભાગ્ય છે કે તેમને જ આજે હું 
જોઈશ। ॥૪॥ 


દો૦- જિન્ડ પાયન્ડ કે પાદુકન્ડિ ભરતુ રહે મન લાઇ [| 
તે પદ આજુ બિલોકિહઉં | ઇન્ડ નયનન્હિ અબ જાઈ 1।૪ર॥ 
જે ચરણોની પાદુકાઓમાં ભરતજીએ પોતાનું મન લગાવી રાખ્યું છે અહા ! આજે હું એ જ ચરણોને હમણાં જ જઈને 
આ નેત્રોથી જોઈશ. ॥૪ર॥ 
ચૌ૦- એહિ બિધિ કરત સપ્રેમ બિચારા | આયઉ સપદિ સિંધુ એહિ પારા ॥ 
કપિન્ડ બિભીષનુ આવત દેખા | જાના કોઉ રિપુ દૂત બિસેષા ॥૧| 


આ પ્રમાણે પ્રેમસહિત વિચાર કરતાં તેઓ શીધ્ર જ સમુદ્રની આ પાર #જ્યાં શ્રીરામચન્દ્રજીની સેના હતી ત્યાં) આવી 
ગયા। વાનરોએ વિભીષણને આવતા જોયા તો તેમણે માન્યું કે શત્રુનો કોઈ ખાસ દૂત છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-76 


તાહિ રાખિ કપીસ પહિં આએ | સમાચાર સબ તાહિ સુનાએ ॥ 
કહ સુગ્રીવ સુનહુ રઘુરાઈ | આવા મિલન દસાનન ભાઈ 1।ર૨॥ 
તેમને [ચોકીએ] રોકીને તે (વાનરો) સુગ્રીવની પાસે આવ્યા અને એમને સર્વે સમાચાર કહી સંભળાવ્યા. સુગ્રીવે 
[શ્રીરામજીની પાસે જઈને] કહ્યું - હે રઘુનાથજી! સાંભળો| રાવણનો ભાઈ [આપને] મળવા આવ્યો છે. ॥ર॥ 
કરહે પ્રભુ સખા બૂઝિએ કાહા | ક્હઈ કપીસ સુનહુ નરનાહા ॥ 
જાનિ ન જાઈ નિસાચર માયા | કામરૂપ કેહિ કારન આયા [ગા 
પ્રભુ શ્રીરામજીએ કહ્યું - હે મિત્ર તમે શું સમજો છો (તમારો શું મત છે)? વાનરરાજ સુગ્રીવે કહ્યું - હે મહારાજ! 
સાંભળો। રક્ષસોની માયા ઓળખી શકાતી નથી. આ ઇંચ્છાનુસાર રૂપ બદલનારો (કપટી) ન જાણે કયા કારણે આવ્યો 
છે. ॥ગા 


ભેદ હમાર લેન સઠ આવા । રાખિઅ બાંધિ મોહિ અસ ભાવા ।॥ 
સખા નીતિ તુમ્હ નીકિ બિચારી । મમ પન સરનાગત ભયહારી [।૪॥ 
[જણાય છે કે] આ મૂર્ખ આપણો ભેદ લેવા આવ્યો છે. એટલે મને તો એ જ યોગ્ય લાગે છે કે એને બાંધી રાખવામાં 
આવે. [શ્રીરામજીએ કહ્યું -] હે મિત્ર! તમે નીતિ તો ઠીક વિચારો! પરંતુ મારું તો પ્રણ છે કે શરણાગતના ભયને હરી 
લેવો! ॥૪॥ 


સુનિ પ્રભુ બચન હરષ હનુમાના | સરનાગત બચ્છલ ભગવાના ।॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-77 


પ્રભુનાં વચન સાંભળીને હનુમાનજી હર્ષિત થયા [અને મનમાં તે મનમાં કહેવા લાગ્યા કે] ભગવાન કેવા 
શરણાગતવત્સલ (શરણમાં આવેલા પર પિતાની જેમ પ્રેમ કરનારા) છે. ॥૫॥ 
દો૦: સરનાગત કહું જે તજહિં નિજ અનહિત અનુમાનિ | 
તે નર પાર્વંર પાપમય તિન્હહિ બિલોક્ત હાનિ [૪ગા 
[શ્રીરામજી ફરી બોલ્યા -] જે મનુષ્ય પોતાના અહિતનું અનુમાન કરીને શરણમાં આવેલાનો ત્યાગ કરી દે છે। તે 
પામર (ક્ષુદ્ર છે પાપમય છે; તેમને જોવામાંય હાનિ છે(પાપ લાગે છે). [૪૩॥ 
ચૌ૦- કોટિ બિપ્ર બધ લાગહિં જાહૂ | આઅં સરન તજઉં નહિં તાહૂ ॥ 
સનમુખ હોઈ જીવ મોહિ જબહી | જન્મ કોટિ અઘ નાસહિં તબહીં ॥૧॥ 
જેને કરોડો બ્રાહ્મણોની હત્યા લાગી હોય। શરણમાં આવ્યા પછી હું તેને પણ નથી ત્યજતો. જીવ જેવા જ મારા 
સન્મુખ થાય છે તેવા જ એના કરોડો જન્મોનાં પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે. ॥૧॥ 


પાપવંત કર સહજ સુભાઊ | ભજનુ મોર તેહિ ભાવ ન કાઊ ।॥ 
ન્ડ ન્ડ 


જો પૈ દુષ્ટ હૃદય સોઈ હોઈ | મોરે સનમુખ આવ કિ સોઈ ।॥ર॥ 


પાપીનો આ સહેજ સ્વભાવ હોય છે કે મારું ભજન એને કદીય નથી ગમતું. જો તે (રાવણનો ભાઈ) નિશ્ચયે જ દુષ્ટ 
હૃદયનો હોત તો શું તે મારા સન્મુખ આવી શકત? ॥ર॥ 


નિર્મલ મન જન સો મોહિ પાવા | મોહિ કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-78 


ભેદ લેન પઠવા દસસીસા | તબહું ન કછુ ભય હાનિ ડપીસા ॥ગા 


ન્‌ 


જે મનુષ્ય નિર્મળ મનનો હોય છે તે જ મને પામે છે. મને કપટ અને છળ-છિદ્રો ગમતાં જ નથી। જો રાવણે તેને ભેદ 
લેવા મોકલ્યો છે। તો પણ હે સુગ્રીવ! આપણને તો કોઈ ભય કે હાનિ નથી; ॥૩॥ 
જગ મહું સખા નિસાચર જેતે | લછિમનુ હનઈ નિમિષ મહું તેતે ॥ 
જોં સભીત આવા સરનાઈ | રખિહઉં તાહિ પ્રાન કી નાઈ ।૪॥ 
કારણકે હે સખા! જગતમાં જેટલા પણ રાક્ષસો છે। લક્ષ્મણ પળવારમાં તે સર્વેને મારી શકે છે અને જો તે ભયભીત 
થઈને મારે શરણે આવ્યો છે તો હું એને પ્રાણોની જેમ રાખીશ. ॥૪॥ 
દો૦ ઉભય ભાંતિ તેહિ આનહુ હૅસિ કહ ડકુપાનિકેત | 
જ્ય કૃપાલ કહિ કપિ ચલે અંગદ હનૂ સમેત 1।૪૪॥ 
કૃપાના ધામ શ્રીરામજીએ. હસીને કહ્યું - બંને જ દશામાં તેને લઈ આવો. ત્યારે અંગદ અને હનુમાનજીસહિત સર્વે 
વાનર “કૃપાળુ શ્રીરામજીનો જય હો"” કહેતાં ચાલ્યા. ॥૪૪॥ 
ચૌ૦- સાદર તેહિ આગેં કરિ બાનર | ચલે જહોં રઘુપતિ કરુનાકર ॥ 
દૂરિહિ તે દેખે દ્વો ભ્રાતા | નયનાનંદ દાન કે દાતા 1।૧॥ 


વિભીષણજીને આદરસહિત આગળ કરીને વાનરો પછી ત્યાં ચાલ્યા। જ્યાં કરૂણાની ખાણ શ્રીરઘુનાથજી હતા. નેત્રોને 
આનંદનું દાન આપનારા (અત્યંત સુખદ) બંને ભાઈઓને વિભીષણજીએ દૂરથી જ જોયા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-79 


બહુરિ રામ છબિધામ બિલોકી | રહેઉ ઠટુકિ એક્ટક પલ રોકી ॥ 
ભુજ પ્રલંબ કંજારુન લોચન । સ્યામલ ગાત પ્રનત ભય મોચન 1॥।ર૨॥ 


પછી શોભાના ધામ શ્રીરામજીને જોઈને તેઓ પલકારો રોકીને સ્તબ્ધ થઈને એકીટશે જોતાં જ રહી ગયા। ભગવાનની 
વિશાળ ભુજાઓ છે। લાલ કમળ સમાન નેત્રો છે અને શરણાગતના ભયને નાશ કરનારું શ્યામ શરીર છે. ॥૧॥ 


સિંઘ કંધ આયત ઉર સોહા | આનન અમિત મદન મન મોહા ॥ 
નયન નીર પુલકિત અતિ ગાતા | મન ધરિ ધીર કહી મૃદુ બાતા ॥ગા 


સિંહના જેવા ખભા છે। વિશાળ વક્ષઃસ્થળ (પહોળી છાતી) અત્યંત શોભા આપી રહ્યું છે. અસંખ્ય કામદેવોના મનને 
''મોહિત કરનારું મુખ છે. ભગવાનના સ્વરૂપને જોઈને વિભીષણજીનાં નેત્રોમાં [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું અને 
શરીર અત્યંત પુલકિત થઈ ગયું. પછી મનમાં ધીરજ ધરીને તેમણે કોમળ વચન કહ્યાં. ॥૩॥ 
નાથ દસાનન કર મૈં ભ્રાતા | નિસિચર બંસ જનમ સુરત્રાતા ॥ 
સહજ પાપપ્રિય તામસ દેહા | જથા ઉલૂક્હિ તમ પર નેહા ।૪॥ 
હે નાથ! હું દશમુખ રાવણનો ભાઈ છું। હે દેવોના રક્ષક! મારો જન્મ રાક્ષસકુળમાં થયો છે. મારું તામસી શરીર છે। 
સ્વભાવથી જ મને પાપ પ્રિય છે। જેમ ઘુવડને અંધકાર ઉપર સ્વાભાવિક રૂપે સ્નેહ હોય છે. ॥૪॥ 
દો૦- શ્રવન સુજ્સુ સુનિ આયઉ પ્રભુ ભંજન ભવ ભીર [| 
ત્રાહિ ત્રાહિ આરતિ. હરન સરન સુખદ રઘુબીર ॥૪૫।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-80 


હું કાનેથી આપનો સુયશ સાંભળીને આવ્યો છું કે પ્રભુ ભવના ભયનો નાશ કરનારા છે. હે દુઃખીઓના દુઃખ દૂર 
કરનારા અને શરણાગતને સુખ આપનારા શ્રીરઘુવીરજી! મારી રક્ષા કરો। રક્ષા કરો. ॥૪૫॥ 


ચૌ૦: અસ કહિ કરત દંડવત દેખા । તુરત ઉઠે પ્રભુ હરષ બિસેષા ॥ 
દીન બચન સુનિ પ્રભુ મન ભાવા | ભુજ બિસાલ ગહિ હૃદર્યે લગાવા ॥૧॥ 


પ્રભુએ એમને આવું કહીને દંડવત કરતાં જોયા તો તેઓ અત્યંત હરખાઈને તુરત જ ઊઠ્યા. વિભીષણજીનાં દીન 
વચન સાંભળવાથી પ્રભુને મનમાં ઘણાં જ ગમ્યાં. તેમણે પોતાની વિશાળ ભુજાઓમાં પકડીને તેમને હૃદય સરસા ચાંપી 
દીધા. ॥૧॥ 
અનુજ સહિત મિલિ ઢિગ બેઠારી | બોલે બચન ભગત ભયહારી ॥ 
કહુ લંકેસ સહિત પરિવારા | કુંસલ કુઠાહર બાસ તુમ્હારા [।ર૨॥ 
નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીસહિત ગળે મળીને તેમને પોતાની પાસે બેસાડીને શ્રીરામજી ભક્તોના ભયને હરનારાં વચન 
બોલ્યા - હે લંકેશ! પરિવારસહિત પોતાની કુશળતા કહો. તમારો નિવાસ ખોટી જગ્યાએ છે. ॥૨॥ 
ખલ મંડલી બસહુ દિનુ રાતી | સખા ધરમ નિબહઇ કેહિ ભાંતી ॥ 
મૈ જાનઉં તુમ્હારિ સબ રીતી | અતિ નય નિપુન ન ભાવ અનીતી ॥ગા 
દિવસ-રાત દુૃષ્ટોની મંડળીમાં વસો છો. [આવી દશામાં] હે સખા! તમારો ધર્મ કયા પ્રકારે નભે છે? હું તમારી સર્વે 
રીતિ જાણું છું। તમે અત્યંત નીતિનિપુણ છો| તમને અનીતિ નથી ગમતી. ॥૩॥ 


બરુ ભલ બાસ નરક કર તાતા | દુષ્ટ સંગ જનિ દેઈ બિધાતા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-81 


ન્સ 


અબ પદ દેખિ કુસલ રઘુરાયા । જોં તુમ્હ કીન્હિ જાનિ જન દાયા ।૪॥ 


હે તાત! નરકમાં રહેવાનું વરદાન સારું છે। પરંતુ વિધાતા દૃષ્ટોનો સંગ [ક્યારેય] ન આપે. [વિભીષણજીએ કહ્યું -] 
હે રઘુનાથજી ! હવે આપના ચરણોનું દર્શન કરીને કુશળ છું। જે આપે પોતાનો સેવક જાણીને મારા પર દયા કરી છે. ॥૪॥ 
ભ 


જ્બ લગિ ભજત ત શામ સોક ધામ તજિ કામ 1।૪૬॥ 


ત્યાં લગી જીવની કુશળતા નથી અને સ્વપ્નમાંય તેના મનનેય શાંતિ નથી કે જ્યાં સુધી તે શોકનાં ઘર 
વિષયભોગોની કામનાને છોડીને શ્રીરામજીને નથી ભજતો। ॥૪૧॥ 
ચૌ૦- તબ લગિ હૃદર્યે બસત ખલ નાના | લોભ મોહ મચ્છર મદ માના ॥ 
જબ લગિ ઉર ન બસત રઘુનાથા | ધરે ચાપ સાયક કટિ ભાથા ।॥૧|॥ 
લોભા મોહા મત્સર (ઇ્ષ)। મદ અને માન આદિ અનેક દૃષ્ટ ત્યાં સુધી જ હદયમાં વસે છે કે જ્યાં સુધી ધનુષ-બાણ 
અને કમરમાં ભાથો ધારણ કરેલા શ્રીરઘુનાથજી હૃદયમાં નથી વસતા. ॥૧॥ 
મમતા તરુન તમી અંધિઆરી | રાગ ઠ્રેષ ઉલૂક સુખકારી ॥ 
તબ લગિ બસતિ જીવ મન માહી | જબ લગિ પ્રભુ પ્રતાપ રબિ નાહીં ।ર॥ 
મમતા પૂર્ણ અંધારી રાત છે। જે રાગ-ઠ્ેષરૂપી ઘુવડોને સુખ આપનારી છે. તે (મમતારૂપી રાત્રિ) ત્યાં સુધી જ જીવના 
મનમાં વસે છે। જ્યાં સુધી પ્રભુ(આપ)નો પ્રતાપરૂપી સૂર્ય ઉદય નથી થતો. ॥૨॥ 


દો૦ તબ લગિ કુસલ ન જીવ કહું સપનેહું મન બિશ્રામ | 
કહું 


શ્રીરામચરિતમાનસ-82 


અબ મૈં કુસલ મિટે ભય ભારે | દેખિ રામ પદ કમલ તુમ્હારે ॥ 
તુમ્હ કૃપાલ જા પર અનુકૂલા | તાહિ ન બ્યાપ ત્રિબિધ ભવ સૂલા ॥ગા 
હે શ્રીરામજી! આપનાં ચરણારવિંદનાં દર્શન કરી હવે હું કુશળ છું। મારો ભારે ભય ટળી ગયો. હે કૃપાળુ! આપ જેના 


પર અનુકૂળ થાવ છો] તેને ત્રણેય પ્રકારના ભવશૂળ (આધ્યાત્મિકા આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક તાપ) નથી વ્યાપતા. 
॥૩॥ 


મૈ નિસિચર અતિ અધમ સુભાઊ | સુભ આચરનુ કીન્હ નહિં કાઊ ॥ 
જાસુ રૂપ મુનિ ધ્યાન ન આવા | તેહિ પ્રભુ હરષિ હૃદર્યેં મોહિ લાવા ।૪॥ 
હું અત્યંત નીચ સ્વભાવનો રાક્ષસ છું. મેં ક્યારેય શુભ આચરણ નથી કર્યું. જેમનું રૂપ મુનિઓનાય ધ્યાનમાં નથી 
આવતું| તે પ્રભુએ સ્વયં હર્ષિત થઈને મને હૃદયસરસો ચાંપી દીધો. ॥૪॥ 
દો૦: અહોભાગ્ય મમ અમિત અતિ રામ કૃપા સુખ પુંજ | 
દેખેઈ નયન બિરંચિ સિવ સેબ્ય જુગલ પદ કંજ ॥[।૪$॥ 
હે કૃપા અને સુખના પુંજ શ્રીરામજી! મારું અત્યંત અસીમ સૌભાગ્ય છે । જે મેં બ્રહ્મા અને શિવજીના દ્વારા સેવિત 
યુગલ ચરણકમળોને પોતાનાં નેત્રોથી જોયાં. ॥૪૭॥ 


ચૌ૦- સુનહુ સખા નિજ કહઉ સુભાઊ | જાન ભુસુંડિ સંભુ ગિરિજાઊ ॥ 


જોં નર હોઈ ચરાચર દ્રોહી | આવે સભય સરન તકિ મોહી 1॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-83 


[શ્રીરામજીએ કહ્યું -] હે સખા! સાંભળો હું તમને પોતાનો સ્વભાવ કહું છું! જેને કાકભુશુંડિ। શિવજી અને પાર્વતીજી 
પણ જાણે છે. કોઈ મનુષ્ય [સંપૂર્ણ] જડ-ચેતન જગતનો દ્રોહી હોય। જો તે પણ ભયભીત થઈને મારા શરણે આવી જાયા 
॥૧॥ 

તજિ મદ મોહ કપટ છલ નાના | કરઉ સઘ તેહિ સાધુ સમાના ॥ 
જનની જનક બંધુ સુત દારા | તનુ ધનુ ભવન સુહૃદ પરિવારા ॥ર૨॥ 
મદા મોહ તથા અનેક પ્રકારનાં છળ-કપટ આદિ અવગુણોને ત્યાગી દે તો એના દોષો પર દૃષ્ટિ ન કરી એટલે કે તેના 


અવગુણો તરફ ધ્યાન ન આપીને હું તેને શીઘ્ય સાધુ સમાન કરી નાખું છું. માતા। પિતા। ભાઇ પુત્રા સ્રી। શરીરા ધના ઘરા 
મિત્ર અને પરિવાર -॥ર૨॥ 


સબ કે મમતા તાગ બટોરી | મમ પદ મનહિ બાંધ બરિ ડોરી ॥ 

સમદરસી ઇચ્છા કછુ નાહીં | હરષ સોક ભય નહિં મન માહીં ગા 

આ સર્વેના મમત્વરૂપી તાર ભેગા કરીને તે સર્વની એક દોરી વણીને તેના દ્વારા જે પોતાના મનને મારા ચરણોમાં 

બાંધી દે છે (સમસ્ત સાંસારિક સંબંધોનું કેન્દ્ર મને બનાવી લે છે) જે સમદર્શી છે। જેને કંઈ ઇચ્છા નથી અને જેના મનમાં 
હી શોક અને ભય નથી- ॥૩॥ 

અસ સજ્જન મમ ઉર બસ કૈસે | લોભી હદર્ય બસઈ ધનુ જેસેં ॥ 

તુમ્હ સારિખે સંત પ્રિય મોરેં | ધરઉં દેહ નહિં આન નિહોરેં ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-84 


આવા સજ્જન મારા હૃદયમાં એવા વસે છે। જેમ લોભીના હૃદયમાં ધન વસ્યા કરે છે. તમારા જેવા સંત જ મને 
પ્રિય છે. હું અન્ય કોઈ કારણવશ દેહ ધારણ નથી કરતો. ॥૪॥ 


દો૦; સગુન ઉપાસક પરહિત નિરત નીતિ નરહ નેમ 
તે નર પ્રાન સમાન મમ જિન્ડ કે દ્વિજ પદ પ્રેમ ।૪૮॥ 


જે સગુણ (સાકાર) ભગવાનના ઉપાસક છે। બીજાના હિતમાં લાગ્યા રહે છે। નીતિ અને નિયમોમાં દ્રઢ છે અને જેને 
બ્રાહ્મણોના ચરણોમાં પ્રેમ છે! તે મનુષ્ય મારા પ્રાણોના સમાન છે. ॥૪૮॥ 


ચૌ૦- સુનુ લંકેસ સક્લ ગુન તોરે | તાતે તુમ્હ અતિસય પ્રિય મોરે ॥ 
રામ બચન સુનિ બાનર જૂથા | સકલ કહહિં જય કુપા બરૂથા ॥૧॥ 


હે લંકાપતિ! સાંભળો। તમારામાં ઉપર્યુક્ત સર્વે ગુણ છે. એથી તમે મને અત્યંત જ પ્રિય છો. શ્રીરામજીનાં વચન 
સાંભળીને સર્વે વાનરસમૂહ કહેવા લાગ્યા - કૃપાના સમૂહ શ્રીરામજીનો જય હો! ॥૧॥ 


સુનત બિભીષનુ પ્રભુ કે બાની | નહિં અઘાત શ્રવનામૃત જાની ॥ 
પદ અંબુજ ગહિ બારહિં બારા | હૃદર્યે સમાત ન પ્રેમુ અપારા ।ર॥ 


પ્રભુની વાણી સાંભળે છે અને તેને કાનો માટે અમૃત જાણીને વિભીષણજી ધરાતા નથી। તેઓ વારવાર શ્રીરામજીનાં 
ચરણકમળને પકડે છે। અપાર પ્રેમ છે! હૃદયમાં સમાતો જ નથી. ॥૨॥ 


સુનહુ દેવ સચરાચર સ્વામી | પ્રનતપાલ ઉર અંતરજામી ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-85 


ઉર કછુ પ્રથમ બાસના રહી | પ્રભુ પદ પ્રીતિ સરિત સો બહી ॥ગા 


[વિભીષણજીએ કહ્યું -] હે દેવ! હે ચરાચર જગતના સ્વામી! હે શરણાગતના રક્ષક! હે સર્વેના હૃદયના ભીતરનું 
જાણનારા! સાંભળો। મારા હૃદયમાં પહેલા કંઈક વાસના હતી તે પ્રભુના ચરણોની પ્રીતિરૂપ નદીમાં વહી ગઈ. ॥૩॥ 


અબ કૃપાલ નિજ ભગતિ પાવની | દેહુ સદા સિવ મન ભાવની ॥ 
એવમસ્તુ કહિ પ્રભુ રનધીરા | માગા તુરત સિંધુ કર નીરા ।૪॥ 


હવે તો હે કૃપાળુ! શિવજીના મનને સદાય પ્રિય લાગનારી પોતાની પવિત્ર ભક્તિ મને આપો. 'એવમસ્તુ” (એમ જ 
થાઓ) કહીને રણધીર પ્રભુ શ્રીરામજીએ તરત જ સમુદ્રનું જળ માગ્યું. ॥૪॥ 


જદપિ સખા તવ ઇચ્છા નાહીં | મોર દરસુ અમોઘ જગ માહીં ॥ 
અસ કહિ રામ તિલક તેહિ સારા | સુમન બૃષ્ટિ નભ ભઈ અપારા ॥૫॥ 


[અને કહ્યું -] હે સખા! જોકે તમારી ઇચ્છા નથી। પણ જગતમાં મારું દર્શન અમોઘ છે (તે નિષ્ફળ નથી જતું). આવું 
કહીને શ્રીરામજીએ એમને રાજતિલક કરી દીધું. આકાશમાંથી પુષ્પોની અપાર વૃષ્ટિ થઈ. ॥૫॥ 


દો૦- રાવન ક્રોધ અનલ (નિજ સ્વાસ સમીર પ્રચંડ 
જરત બિભીષનુ રાખેઉ દીન્હેઉ રાજુ અખંડ ॥૪૯(ક)॥ 


રાવણનો ક્રોધ પ્રચંડ અગ્નિ છે. વિભીષણનો આહ ભરીને “નિશ્વાસ નાખવો એ વાયુ છે. જેને પામીને રાવણની 


જ એ ક. 


ક્રોધાગ્નિ ભભકી ઊઠી. તેમાં બળતા વિભીષણને ભગવાન શ્રીરામજીએ બચાવી લીધો અને એને અખંડ રાજ્ય આપ્યું. 
॥૪૯(ક)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-86 


જો સંપતિ સિવ રવનહિ દીન્ડિ દિએ દસ માથ [| 
સોઈ સંપદા બિભીષનહિ સકુચિ દીન્હડિ રઘુનાથ ॥૪૯(ખ)॥ 


શિવજીએ જે સંપત્તિ રાવણને દસ માથાની બલિ આપવાથી આપી હતી। એ જ સંપત્તિ શ્રીરઘુનાથજીએ વિભીષણને 
ઘણાં જ સંકોચ સાથે આપી. (એટલે કે તેમને એમ લાગ્યું કે મેં કંઈ આપ્યું નથી.) 1૪૯(ખ])॥ 
ચૌ૦- અસ પ્રભુ છાડિ ભજહિં જે આના | તે નર પસુ બિનુ પૂંછ બિષાના ॥ 
નિજ જન જાનિ તાહિ અપનાવા । પ્રભુ સુભાવ કપિ કુલ મન ભાવા ।॥૧॥ 
આવા પરમ કૃપાળુ પ્રભુને છોડીને જે મનુષ્ય બીજાને ભજે છે। તે શિંગડાં-પૂંછડાં વગરનાં પશુ છે. પોતાના સેવક 
જાણીને વિભીષણને શ્રીરામજીએ અપનાવી લીધા. પ્રભુનો સ્વભાવ વાનરકુળના મનને [ઘણો] ગમ્યો. ॥૧॥ 


પુનિ સર્બંગ્ય સર્બ ઉર બાસી । સર્બરૂપ સબ રહિત ઉદાસી ॥ 
બોલે બચન નીતિ પ્રતિપાલક | કારન મનુજ દનુજ કુલ ઘાલક ॥।ર૨॥ 


પછી સર્વ કંઈ જાણનારા। સર્વેના હૃદયોમાં વસનારા। સર્વરૂપ (સર્વે રૂપોમાં પ્રકટ) સર્વેથી રહિત। ઉદાસીના ભક્તો 
પર કૃપા કરનારા તથા રાક્ષસોના કુળનો નાશ કરનારા। લીલાથી મનુષ્ય બનેલા શ્રીરામજી નીતિની રક્ષા કરનારાં વચન 
બોલ્યા -॥૨॥ 


સમુદ્ર પાર કરવાના વિચારો, રાવણના દૂત શુકનું આગમન અને લક્ષ્મણજીના પત્ર સાથે પરત ફરવું-૫૦ 


સુનુ કપીસ લંકાપતિ બીરા | કેહિ બિધિ તરિઅ જલધિ ગંભીરા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-87 


સંકુલ મકર ઉરગ ઝષ જાતી | અતિ અગાધ દુસ્તર સબ ભાંતી ॥।ગા 
હે વીર વાનરરાજ સુગ્રીવ અને લંકાપતિ વિભીષણ! સાંભળો| આ ઊંડા સમુદ્રને કઈ રીતે પાર કરી શકાય? અનેક 
જાતિનાં મગરા સર્પ અને માછલાંથી ભરેલો આ અત્યંત અગાધ સમુદ્ર પાર કરવો સવે પ્રકારે કઠિન છે. ॥ગા 
કહ લંકેસ સુનહુ રઘુનાયક | કોટિ સિંધુ સોષક તવ સાયક ।॥ 
જદયાપિ તદપિ નીતિ અસિ ગાઈ | બિનય કરિઅ સાગર સન જાઈ ॥।॥૪॥ 
વિભીષણજીએ કહ્યું - હે રઘુનાથજી । સાંભળો। જોકે આપનું બાણ જ કરોડો સમુદ્રને શોષનારું છે (શોષી શકે છે) 
તો પણ નીતિ એમ કહેવાઈ છે (યોગ્ય આ હશે) કે [પહેલા] જઈને સમુદ્રને પ્રાર્થના કરવામાં આવે. ॥૪॥ 
દો૦- પ્રભુ તુમ્હાર કુલગુર જલધિ કહિહિ ઉપાય બિચારિ ।| 
બિનુ પ્રયાસ સાગર તરિહે સકલ ભાલુ કપિ ધારિ ।॥પબા 
હે પ્રભુ! સમુદ્ર આપના કુળમાં મોટા (પૂર્વજ) છે। તે વિચારીને ઉપાય બતાવી દેશે. પછી રીંછ અને વાનરોની સમસ્ત 
સેના વિના પરિશ્રમે સમુદ્રની પાર ઊતરી જશે. ॥૫૦॥ 
ચૌ૦- સખા કહી તુમ્ડ નીકિ ઉપાઈ | કરિઅ દૈવ જોં હોઈ સહાઈ ॥ 
મંત્ર ન યહ લછિમન મન ભાવા | રામ બચન સુનિ અતિ દુખ પાવા ॥૧॥ 


[શ્રીરામજીએ કહ્યું -] હે સખા! તમે ઠીક ઉપાય બતાવ્યો. આ જ કરવામાં આવે। જો દેવ સહાયક થાય. આ સલાહ 
લક્ષ્મણજીના મનને ઠીક ન લાગી. શ્રીરામજીનાં વચન સાંભળીને તો તેમને ઘણું જ દુઃખ થયું. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-88 


નાથ દેવ કર કવન ભરોસા | સોષિઅ સિંધુ કરિઅ મન રોસા ॥ 
કાદર મન કહું એક અધારા | દેવ દૈવ આલસી પુકારા ।ર૨॥ 


[લક્ષ્મણજીએ કહ્યું -] હે નાથ! દૈવનો શું ભરોસો! મનમાં ક્રોધ કરો અને સમુદ્રને સૂકવી નાખો. દૈવ તો કાયરના 
મનનો એક આધાર છે. આળસુ લોકો જ દૈવ-દેવ પોકાર્યા કરે છે. ॥૨॥ 
સુનત બિહસિ બોલે રઘુબીરા । એસેહિં કરબ ધરહુ મન ધીરા ॥ 
અસ કહિ પ્રભુ અનુજહે સમુઝાઈ | સિંધુ સમીપ ગએ રઘુરાઈ ॥૩ા 
આ સાંભળીને શ્રીરઘુવીર હસીને બોલ્યા - આવું જ કરીશું। મનમાં ધીરજ રાખો. એવું કહીને નાના ભાઈને સમજાવી 
પ્રભુ શ્રીરઘુનાથજી સમુદ્રની સમીપ ગયા. ॥ગા 


પ્રથમ પ્રનામ કીન્ડ સિરુ નાઈ | બેઠે પુનિ તટ દર્ભ ડસાઈ ॥ 
જબહિં બિભીષન પ્રભુ પર્હિ આએ । પાછે રાવન દૂત પઠાએ 1।૪॥ 


તેમણે પહેલા શીશ નમાવીને પ્રણામ કર્યા. પછી કિનારા પર દર્ભ પાથરીને બેસી ગયા. અહીં જ્યારે વિભીષણ 

પ્રભુની પાસે આવ્યા હતા। ત્યારે જ રાવણે એમની પાછળ દૂત મોકલ્યા હતા. ॥૪॥ 
દો૦- સક્લ ચરિત તિન્હ દેખે ધરે કપટ ક્પિ દ 
પ્રભુ ગુન હૃદય સરાહહિં સરનાગત પર 


1 
॥૫૧॥ 


તન 
* દ્ધ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-89 


કપટથી વાનરોનું શરીર ધારણ કરીને તેમણે સર્વ લીલાઓ જોઈ. તેઓ પોતાના હૃદયમાં પ્રભુના ગુણોની અને 
શરણાગત પર એમના સ્નેહની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. ॥૫૧॥ 


ચૌ૦- પ્રગટ બખાનહિં રામ સુભાઊ | અતિ સપ્રેમ ગા બિસરિ દુરાઊ ॥ 
રિપુ કે દૂત કપિન્ડ તબ જાને | સક્લ બાંધિ કપીસ પહિં આને ।॥૧॥ 


પછી તેઓ પ્રગટરૂપમાં ય અત્યંત પ્રેમની સાથે શ્રીરામજીના સ્વભાવની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા। તેઓ છબ્મ વેષ ભૂલી 
ગયા. પછી વાનરોએ જાણ્યું કે આ શત્રુના દૂત છે અને વાનરો તે સર્વેને બાંધીને સુગ્રીવની પાસે લઈ આવ્યા. ॥૧॥ 


કહ સુગ્રીવ સુનહુ સબ બાનર | અંગ ભંગ કરિ પઠવહું નિસિચર ॥ 
સુનિ સુગ્રીવ બચન કપિ ધાએ । બાંધિ કટક ચહું પાસ ફિરાએ ।॥ર૨॥ 


સુગ્રીવે કહ્યું - સર્વો વાનરો! સાંભળો। રાક્ષસોના અંગ-ભંગ કરીને મોકલી દો. સુગ્રીવનાં વચન સાંભળીને વાનરો 
દોડ્યા। દૂતોને બાંધીને તેમને સેનાની ચારેય બાજુએ ફેરવ્યા. ॥૨॥ 


બહુ પ્રકાર મારન કપિ લાગે | દીન પુકારત તદપિ ન ત્યાગે ॥ 
જો હમાર હર નાસા કાના | તેહિ કોસલાધીસ કે આના [॥ગા 


વાનર તેમને અનેક પ્રકારે મારવા લાગ્યા. તેઓ દીન થઈને પોકારતા હતા। તોય વાનરોએ તેમને ન છોડ્યા. [પછી 
દૂતોએ પોકારીને કહ્યું -] જે અમારાં નાક-કાન કાપશે। તેને કૌશલાધીશ શ્રીચામજીનાં સોગંદ છે. ॥ગા 


સુનિ લછિમન સબ નિકટ બોલાએ | દયા લાગિ હૅંસિ તુરત છોડાએ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-90 


રાવન કર દીજહુ યહ પાતી | લછિમન બચન બાચુ કુલઘાતી ॥।૪॥ 
આ સાંભળીને લક્ષ્મણજીએ સર્વેને નિકટ બોલાવ્યા। તેમને ઘણી દયા આવી। જેથી હસીને તેમણે રાક્ષસોને તુરત જ 
છોડાવી દીધા। [અને એમને કહ્યું -] રાવણના હાથમાં આ ચિઠ્ઠી આપજો [અને કહેજો -] હે કુલઘાતક! લક્ષ્મણના શબ્દો 
(સંદેશા)ને વાંચો. ॥૪॥ 
દો૦- કહેહુ મુખાગર મૂઢ સન મમ સંદેસુ ઉદાર 
સીતા દેઈ મિલહુ ન ત આવા કાલુ તુમ્હાર ।પરા॥ 
પછી તે મૂર્ખને વાણીથી આ મારો ઉદાર (કૃપાથી ભરેલો) સંદેશો કહેજો કે સીતાજીને આપી તેમને (શ્રીરામજીને) 
મળો। નહિંતર તમારો કાળ આવી ગયો[સમજો]. ॥ પર॥ 
ચૌ૦- તુરત નાઇ લછિમન પદ માથા | ચલે દૂત બરનત ગુન ગાથા ॥ 
કહત રામ જસુ લંકા આએ | રાવન ચરન સીસ તિન્ડ નાએ ।૧॥ 
લક્ષ્મણજીના ચરણોમાં મસ્તક નમાવીને। શ્રીરામજીના ગુણોની કથાનું વર્ણન કરતાં દૂત તુરત જ ચાલી નીકળ્યા. 
શ્રીરામજીનો યશ કહેતાં તેઓ લંકામાં આવ્યા અને તેઓએ રાવણનાં ચરણોમાં શીશ નમાવ્યાં. ॥૧॥ 
બિહસિ દસાનન પૂંછી બાતા | ક્હસિ ન સુક આપનિ કુસલાતા ॥ 
પુનિ કહુ ખબરિ બિભીષન કેરી | જાહિ મૃત્યુ આઈ અતિ નેરી ।ર॥ 


દશમુખ રાવણે હસીને વાત પૂછી - અરે શુક! પોતાના કુશળ કેમ નથી કહેતા? પછી તે વિભીષણના સમાચાર 
સંભળાવા મૃત્યુ જેની અત્યંત નિકટ આવી ગયું છે. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-91 


કરત રાજ લંકા સઠ ત્યાગી | હોઇંહિ જવ કર કીટ અભાગી ।॥ 
પુનિ કહુ ભાલુ કીસ ક્ટકાઈ | કઠિન કાલ પ્રેરિત ચલિ આઈ ॥।૩ા 


મૂર્ખ રાજ્ય કરતાં કરતાં લંકાને ત્યાગી દીધી. અભાગિયો હવે જવનો કીડો (ધનેરું) બનશે (જવની સાથે જેમ ધનેરું 
પણ દળાઈ જાય છે। તેવી જ રીતે નર-વાનરોની સાથે તે પણ માર્યો જશે) પછી રીછ અને વાનરોની સેનાનો વૃત્તાંત કહે। 
જે કઠિન કાળની પ્રેરણાથી અહીં ચાલી આવી છે। ॥૩॥ 
જિન્હ કે જીવન કર રખવારા | ભયઉ મૃદુલ ચિત સિંધુ બિચારા ॥ 
કહુ તપસિન્ડ કે બાત બહોરી | જિન્હ કે હૃદર્યોં ત્રાસ અતિ મોરી 1।૪॥ 
અને જેમના જીવનનો રક્ષક કોમળ ચિત્તવાળો બિચારો સમુદ્ર બની ગયો છે (અર્થાત્‌ તેમના અને રાક્ષસોની વચ્ચે 
સમુદ્ર ન હોત તો. અત્યાર સુધીમાં રાક્ષસ તેમને મારીને ખાઈ ગયા હોત). પછી તે તપસ્વીઓની વાત કહે। જેમના 
હૃદયમાં મારો ભારે ભય છે. ॥૪॥ 
દૂત રાવણને સમજાવે છે અને લક્ષ્મણજીનો પત્ર આપે છે-૫૩ 


દો૦ કી ભઇ ભેંટ કિ ફિરે ગએ શ્રવન સુજ્સુ સુનિ મોર | 
કહસિ ન રિપુ દલ તેજ બલ બહુત ચકિત ચિત તોર 1।પ૩ા 
તારો ભેટો તેમને થયો કે કાનેથી મારો સુયશ સાંભળીને જ પાછા ફરી ગયા? શત્રુસેનાનું તેજ અને બળ બતાવતો 
કેમ નથી? તારું ચિત્ત ઘણું જ ચકિત (સ્તંભિત) થઈ રહ્યું છે. ।૫૩॥ 


અ. ર 


ચૌ૦- નાથ કૃપા કરિ પૂંછેહુ જેસે | માનહુ કહા ક્રોધ તજિ તેસેં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-92 


મિલા જાઇ જબ અનુજ તુમ્હારા | જાતહિં રામ તિલક તેહિ સારા ॥૧॥ 
[દૂતે કહ્યું -] હે નાથ! આપે જેમ કૃપા કરીને પૂછ્યું છે! તેમ કોધ છોડીને મારું કહેવું માનો (મારી વાત પર વિશ્વાસ 
રાખો). જ્યારે આપનો નાનો ભાઈ શ્રીરામજીને જઈને મળ્યો। ત્યારે તેના પહોંચતાં જ શ્રીરામજીએ તેને રાજતિલક કરી 
દોધું. ॥૧॥ 
રાવન દૂત હમહિ સુનિ કાના | ડપિન્ડ બાંધિ દીન્હે દુખ નાના ।॥ 
શ્રવન નાસિકા કાટે લાગે | રામ સપથ દીન્હે હમ ત્યાગે ॥ર॥ 
અમે રાવણના દૂત છીએ। આવું કાનેથી સાંભળીને વાનરોએ. અમને બાંધીને ઘણાં કષ્ટ આપ્યાં. એટલા સુધી કે તેઓ 
અમારાં નાક-કાન કાપવા લાગ્યા. શ્રીરામજીના સોગંદ આપવાથી તેમણે અમને કંઈક છોડ્યા. ॥૨॥ 
પૂંછિહુ નાથ રામ કટકાઈ | બદન કોટિ સત બરનિ ન જાઈ ॥ 
નાના બરન ભાલુ કપિ ધારી | બિકટાનન બિસાલ ભયકારી ॥ગા 
હે નાથ! આપે શ્રીરામજીની સેના પૂછી; તો તે તો સો કરોડ મુખોથીય વર્ણન નથી કરી શકાતી. અનેક રંગોનાં રીંછ 
અને વાનરોની સેના છે। જે ભયંકર મુખવાળા। વિશાળ શરીરવાળા અને ભયાનક છે. ॥૩॥ 
જેહિં પુર દહેઉ હતેઉ સુત તોરા | સકલ ડકપિન્ડ મહં તેહિ બલુ થોરા ॥ 
અમિત નામ ભટ કઠિન કરાલા | અમિત નાગ બલ બિપુલ બિસાલા ॥૪॥ 
જેને નગર બાળ્યું અને આપના પુત્ર અક્ષકુમારને માર્યો એનું બળ તો સર્વે વાનરોમાં ઓછું છે. અસંખ્ય નામવાળા 
ઘણા જ કઠોર અને ભયાનક યોદ્ધા છે. તેમનામાં અસંખ્ય હાથીઓનું બળ છે અને તેઓ ઘણા જ વિશાળ છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-93 


દો૦- ઠ્વિબિઠ મયંદ નીલ નલ અંગદ ગદ બિક્ટાસિ 
દધિમુખ કેહરિ નિસઠ સઠ જામવંત બલરાસિ ॥૫૪॥ 


દ્વિવિદા મયંદા નીલ। નલા અંગદા ગદા વિકટાસ્ય। દધિમુખ। કેસરી। નિશઠા શઠ અને જાંબવાન - એ સર્વે બળના 
ભંડાર છે. ॥૫૪॥ 


ચૌ૦- એ કપિ સબ સુગ્રીવ સમાના | ઇન્ડ સમ કોટિન્ડ ગનઈ કો નાના ॥ 
રામ ફર્પાં અતુલિત બલ તિન્હહીં | તૃન સમાન ત્રેલોકહિ ગનહીં ॥૧॥ 

આ સવે વાનરો બળમાં સુગ્રીવ સમાન છે અને એમનાં જેવા [એક-બે નહીં] કરોડો છે. તે અનેકોને ગણી જ કોણ 

શકે છે ? શ્રીરામજીની કૃપાથી તેમનામાં અતુલનીય બળ છે. તે ત્રણેય લોકોને તૃણની સમાન [તુચ્છ] સમજે છે. ॥૧॥ 
અસ મૈં સુના શ્રવન દસકંધર | પદુમ અઠારહ જૂથપ બંદર ।॥ 
નાથ કટક મહે સો કપિ નાહીં । જો ન તુમ્હહિ જીતે રન માહીં ।ર૨॥ 


ન્‌ 


હે દશગ્રીવ! મેં કાનેથી એવું સાંભળ્યું છે કે અઢાર પદ્મ તો એકલા વાનરોના સેનાપતિ છે. હે નાથ! એ. સેનામાં 
એવો કોઈ વાનર નથી। જે આપને રણમાં જીતી ન શકે. ॥ર॥ 

પરમ ક્રોધ મીજહિં સબ હાથા | આયસુ પૈ ન દેહિ સ્ઘુનાથા ॥ 
સોષહિં સિંધુ સહિત ઝષ બ્યાલા | પૂરહિં ન ત ભરિ કૂધર બિસાલા ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-94 


સર્વે-સર્વ અત્યંત ક્રોધથી હાથ મસળે છે. પણ શ્રીરઘુનાથજી તેમને આજ્ઞા નથી આપતા। અમે માછલીઓ અને 
સપોંસહિત સમુદ્રને શોષી લઈશું. નહીંતર મોટામોટા પર્વતોથી એને ભરીને પૂરી દઈશું; ॥૩॥ 
મર્દિ ગર્દ મિલવર્હિં દસસીસા | એસેઇ બચન કહહિં સબ કીસા ॥ 
ગર્જીહેં તર્જીહે સહજ અસંકા | માનહું ગ્રસન ચહત હરહિં લંકા ।॥૪॥ 
અને રાવણને મસળીને ધૂળમાં મેળવી દઈશું. સર્વો વાનરો આવાં જ વચન કહી રહ્યા છે. સર્વે સ્વાભાવિક રૂપે નીડર 
છે; એવી રીતે ગરજે અને આગળ વધે છે જાણે લંકાને ગળી જ જવા ઇચ્છતા હોય. ॥૪॥ 
દો૦; સહજ સૂર કપિ ભાલુ સબ પુનિ સિર પર પ્રભુ રામ | 
રાવન કાલ કોટિ કહું જીતિ સકહિ સંગ્રામ ॥૫૫॥ 


બધા વાનર-રીંછ સ્વાભાવિક રૂપે જ શૂરવીર છે. વળી। એમના માથે પ્રભુ (સર્વેશ્વર) શ્રીરામજી છે। જેઓ રાવણ જ 
નહીં। સંગ્રામમાં કરોડો કાળને પણ જીતી શકે છે. ॥૫૫॥ 


ચૌ૦- રામ તેજ બલ બુધિ બિપુલાઈ । સેષ સહસ સત સકહિં ન ગાઈ ॥ 
સક સર એક સોષિ સત સાગર | તવ ભ્રાતહિ પૂંછેઇલ નય નાગર 1।૧| 


શ્રીરામચન્દ્રજીનાં તેજ (સામર્થ્ય) બળ અને બુદ્ધની અધિકતાને લાખો શેષ પણ નથી ગાઈ શકતા. તેઓ એક જ 
બાણથી સેંકડો સમુદ્રોને શોષી શકે છે। પરંતુ નીતિનિપુણ શ્રીરામજીએ [નીતિના રક્ષણ માટે] આપના ભાઈને ઉપાય 


ન્‌ 


પૂછ્યો. ॥૧॥ 
તાસુ બચન સુનિ સાગર પાહી | માગત પંથ કૃપા મન માહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-95 


ન્સ 


સુનત બચન બિહસા દસસીસા | જોં અસિ મતિ સહાય કૃત કીસા ॥ર૨॥ 

વિભીષણનાં વચન સાંભળીને શ્રીરામજી સમુદ્ર પાસે રસ્તો માગી રહ્યા છે। તેમના મનમાં કૃપા ભરેલી છે [એટલે 

તેઓ તેને શોષતા નથી]. દૂતનાં આ વચન સાંભળતાં જ રાવણ ખૂબ હસ્યો [અને બોલ્યો] જ્યારે આવી બુદ્ધિ છે। ત્યારે 
જ તો વાનરોને સેવક બનાવ્યા છે!॥ર॥ 


સહજ ભીરુ કર બચન દઢાઈ | સાગર સન ઠાની મચલાઈ ।॥ 
ષે 


મૂઢ મૃષા કા કરસિ બડાઈ | રિપુ બલ બુદ્ધે થાહ મૈ પાઈ ।॥ગા 
સ્વાભાવિકરૂપે જ બીકણ વિભીષણના વચનને પ્રમાણ કરીને તેમણે સમુદ્ર સાથે [બાળ] હઠ નિર્ધારી છે. અરે મૂર્ખ! 
જૂઠ્ઠી મોટાઈ શું કરે છે? બસ મેં શત્રુના બળ અને બુદ્ધિનો તાગ પામી લીધો. ॥૪॥ 
સચિવ સભીત બિભીષન જાકે | બિજય બિભૂતિ કહો જગ તાકે ॥ 
સુનિ ખલ બચન દૂત રિસ બાઢી | સમય બિચારિ પત્રિકા કાઢી ॥૪॥ 
જેના વિભીષણ જેવા બીકણ મંત્રી હોયા તેને જગતમાં વિજય અને વિભૂતિ (એશ્ચર્ય) ક્યાં? દુષ્ટ રાવણનાં વચન 
સાંભળીને દૂતનો કોધ વધી ગયો. તેણે તક જોઈને પત્રિકા કાઢી। ॥૪।॥ 


રામાનુજ દીન્હી યહ પાતી | નાથ બચાઇ જુડાવહુ છાતી ।॥ 
બિહસિ બામ કર લીન્હી રાવન | સચિવ બોલિ સઠ લાગ બચાવન ॥।॥પ૫॥ 


[અને કહ્યું -] શ્રીરામજીના નાના ભાઈ લક્ષ્મણે આ પત્રિકા આપી છે. હે નાથ! આને વંચાવીને છાતી ઠંડી કરો. રાવણે 


હસીને તેને ડાબા હાથમાં લીધી અને મંત્રીને બોલાવીને તે મૂર્ખ તેને વંચાવવા લાગ્યો. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-96 


દો૦- બાતન્ડ મનહિ રિઝાઈ સઠ જનિ ઘાલસિ કુલ ખીસ 1।| 
રામ બિરોધ ન ઉબરસિ સરન બિષ્ુઈ અજ ઈસ 1।૫૧6)॥ 
[પત્રિકામાં લખ્યું હતું -] અરે મૂર્ખ । કેવળ વાતોથી જ મનને રાજી કરીને પોતાના કુળને નષ્ટ-ભ્રષ્ટ ન કર. શ્રીરામજીથી 
વિરોધ કરીને તું વિષ્ણુ। બ્રહ્મા અને મહેશની શરણમાં જવા છતાંય નહીં બચે. ॥૫૧(ક)॥ 
કી તજિ માન અનુજ ઇવ પ્રભુ પદ પંકજ ભૂુંગ | 
હોહિ કિ રામ સરાનલ ખલ કુલ સહિત પતંગ 1॥।॥૫૬૧(ખ])॥| 
કાં તો અભિમાન છોડીને પોતાના નાના ભાઈ વિભીષણની જેમ પ્રભુનાં, ચરણકમળોનો ભ્રમર બની જા. અથવા 
અરે દુષ્ટ! શ્રીરામજીના બાણરૂપ અગ્નિમાં પરિવારસહિત પતંગિયું થઈ જા (બંનેમાંથી જે ઠીક લાગે તે કર). ॥૫૬(ખ)॥ 
ચૌ૦- સુનત સભય મન મુખ મુસુકાઈ । કહત દસાનન સબહિ સુનાઈ ॥ 
ભૂમિ પરા કર ગહત અકાસા | લઘુ તાપસ કર બાગ બિલાસા ॥૧॥ 
પત્રિકા સાંભળતાં જ રાવણ મનમાં ભયભીત થઈ ગયો] પરંતુ મુખેથી (ઉપરથી) મલકાતો તે સવેને સંભળાવીને 
કહેવા લાગ્યો - જેમ કોઈ પૃથ્વી પર પડેલો હાથથી આકાશને પકડવાની ચેષ્ટા કરતો હોય। તેવી જ રીતે આ નાનો તપસ્વી 
(લક્ષ્મણ) વાગ્વિલાસ કરે છે (શેખી બકે છે). ॥૧॥ 
કહ સુક નાથ સત્ય સબ બાની | સમુઝહું છાડિ પ્રકૃતિ અભિમાની ॥ 
સુનહુ બચન મમ પરિહરિ ક્રોધા | નાથ રામ સન તજહું બિરોધા ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-97 


શુકે (દૂતે) કહ્યું - હે નાથ! અભિમાની સ્વભાવને ત્યજીને [આ પત્રમાં લખેલી] સર્વે વાતોને સત્ય સમજો. ક્રોધ 
છોડીને મારાં વચન સાંભળો. હે નાથ! શ્રીરામજી સાથે વેર ત્યજી દો. ॥૨॥ 


અતિ કોમલ રઘુબીર સુભાઊ | જઘદ્યપિ અખિલ લોક કર રાઊ ॥ 
મિલત કૃપા તુમ્હ પર પ્રભુ કરિહી | ઉર અપરાધ ન એકઉ ધરિહી ॥૩ા 


જોકે શ્રીરઘુવીર સમસ્ત લોકોના સ્વામી છે। પણ એમનો સ્વભાવ અત્યંત જ કોમળ છે. મળતાં જ પ્રભુ આપ પર 
કૃપા કરશે અને આપનો એક પણ અપરાધ તેઓ હૃદયમાં રાખશે નહિ. ॥૩॥ 


જનકસુતા રઘુનાથહિ દીજે | એતના કહા મોર પ્રભુ કીજે ॥ 
જબ તેહિં કહા દેન બેદેહી | ચરન પ્રહાર કીન્ડ સઠ તેહી ।૪॥ 


જાનકીજી શ્રોરઘુનાથજીને આપી દો. હે પ્રભુ! આટલું કહેવું મારું માનો. જ્યારે તે દૂતે જાનકીજીને આપવા માટે કહ્યું 
ત્યારે દુષ્ટ રાવણે તેને લાત મારી. ॥૪॥ 
નાઈ ચરન સિરુ ચલા સો તહાં | કૃપાસિંધુ રઘુનાયક જહોૉં ॥ 
કરિ પ્રનામુ નિજ કથા સુનાઈ | રામ કુર્પાં આપનિ ગતિ પાઈ ।૫॥ 


તે પણ [વિભીષણની જેમ] ચરણોમાં શીશ નમાવીને ત્યાં જ ચાલ્યો। જ્યાં કૃપાસાગર શ્રીરઘુનાથજી હતા. પ્રણામ 


કરીને તેણે પોતાની કથા સંભળાવી અને શ્રીરામજીની કૃપાથી પોતાની ગતિ (મુનિનું સ્વરૂપ) પામ્યો. ॥૫॥ 
રિષિ અગસ્તિ કીં સાપ ભવાની | રાછસ ભયઉ રહા મુનિ ગ્યાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-98 


બંદિ રામ પદ બારહિં બારા | મુનિ નિજ આશ્રમ કહું પગુ ધારા ॥1॥ 


[શિવજી કહે છે -] હે ભવાની! તે જ્ઞાની મુનિ હતો। અગસ્ત્ય રીષિના શાપથી રાક્ષસ થયો હતો. વારંવાર શ્રીરામજીના 
ચરણોની વંદના કરીને તે મુનિ પોતાના આશ્રમે ચાલ્યો ગયો. ॥૬॥ 


સમુદ્રપર શ્રીરામજીનો કોપ અને સમુદ્રની ક્ષમા-પ્રાર્થના-૫૭ 
દો૦; બિનય ન માનત જલધિ જડ ગએ તીનિ દિન બીતિ | 
બોલે રામ સકોપ તબ ભય બિનુ હોઇ ન પ્રીતિ ॥૫૭॥ 


અહી ત્રણ દિવસ વીતી ગયા પરંતુ જડ સમુદ્ર નમ્રતાને માનતો નથી. ત્યારે શ્રીરામજી ક્રોધસહિત બોલ્યા - વિના 
ભયે પ્રીતિ થતી નથી! ॥૫૭॥ 
ચૌ૦- લછિમન બાન સરાસન આનૂ | સોષો બારિધિ બિસિખ કુસાનૂ ॥ 
સઠ સન બિનય કુટિલ સન પ્રીતી | સહજ કૃપન સન સુંદર નીતી ।॥૧॥ 
હે લક્ષ્મણ! ધનુષ-બાણ લાવો] હું અગ્નિબાણથી સમુદ્રને શોષી લઉં. મૂર્ખને વિનય। કુટિલને પ્રીતિ। સ્વાભાવિક જ 
કંજૂસને સુંદર નીતિ (ઉદારતાનો ઉપદેશ) ॥૧॥ 


મમતા રત સન ગ્યાન કહાની | અતિ લોભી સન બિરતિ બખાની ॥ 
કોધિહિ સમ કામિહિ હરિકથા | ઊસર બીજ બએં ફલ જથા ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-99 


મમતામાં ફસાયેલા મનુષ્યને જ્ઞાનની કથા। અત્યંત લોભીને વૈરાગ્યનું વર્ણન। ક્રોધીને શમ (શાંતિની વાત) અને 
કામીને ભગવાનની કથા - આનું ફળ એવું જ હોય છે જેમ ખારાપાટમાં બીજ વાવવાથી થાય છે (અર્થાત્‌ ખારાપાટમાં 
બી વાવવાની જેમ આ સર્વે વ્યર્થ જાય છે). ॥ર॥ 


અસ કહિ રઘુપતિ ચાપ ચઢવા | યહ મત લછિમન કે મન ભાવા ॥ 
સંધાનેઉ પ્રભુ બિસિખ કરાલા | ઉઠી ઉદધિ ઉર અંતર જ્વાલા ॥।૩ા 
આવું કહીને શ્રીરઘુનાથજીએ. ધનુષ ચઢાવ્યું. આ મત લક્ષ્મણજીના મનને ઘણો જ ઠીક લાગ્યો. પ્રભુએ ભયાનક 
[અગ્નિ] બાણનું સંધાન કર્યું જેથી સમુદ્રના હૃદયની અંદર અગ્નિની જ્વાળા ઊઠી।॥૩॥ 
મકર ઉરગ ઝષ ગન અકુલાને | જરત જંતુ જલનિધિ જબ જાને ॥ 
કનક થાર ભરિ મનિ ગન નાના | બિપ્ર રૂપ આયઉ તજિ માના ।॥૪॥ 
મગરા સર્પ તથા માછલીઓનો સમૂહ વ્યાકુળ થઈ ગયો. જ્યારે સમુદ્રે જીવોને બળતાં જોયા। ત્યારે સોનાના થાળમાં 
અનેક મણિઓ (રત્નો)ને ભરીને અભિમાન છોડી તે બ્રાહ્મણના રૂપમાં આવ્યો. ॥૪॥ 
દો૦- કાટેહિં પઈ કદરી ફરઇ કોટિ જતન કોઉ સીંચ | 
બિનય ન માન ખગેસ સુનુ ડાટેહિં પપ નવ નીચ ॥।૫૮॥ 
[કાકભુશુંડિજી કહે છે -] હે ગરુડજી ! સાંભળો। ભલે કોઈ કરોડો ઉપાય કરીને સીંચે પણ કેળ તો કાપ્યા પછી જ ફળે 
છે. નીચ નમ્રતાથી નથી માનતો. તેને વઢવાથી જ તે નમે છે(રસ્તા ઉપર આવે છે). ॥૫૮॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦- સભય સિંધુ ગહિ પદ પ્રભુ કેરે | છમહુ નાથ સબ અવગુન મેરે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-100 


ગગન સમીર અનલ જલ ધરની | ઇન્હ કઈ નાથ સહજ જડ કરની ॥૧॥ 
સમુદ્રએ ભયભીત થઈને પ્રભુના ચરણ પકડીને કહ્યું - હે નાથ! મારા સર્વે અવગુણ (દોષ) ક્ષમા કરો| હે નાથ! 
આકાશ! વાયુ। અગ્નિ। જળ અને પૃથ્વી - આ સર્વેની કરણી સ્વભાવથી જ જડ છે. ॥૧॥ 
તવ પ્રેરિત માર્યાં ઉપજાએ | સૃષ્ટિ હેતુ સબ ગ્રંથનિ ગાએ ॥ 
પ્રભુ આયસુ જેહિ કર્હીં જસ અહઈ । સો તેહિ ભાંતિ રહે સુખ લહઈ ॥ર॥ 
આપની પ્રેરણાથી માયાએ એમને સૃષ્ટિની માટે ઉત્પન્ન કર્યા છે। સર્વે ગ્રંથોએ આ જ ગાયું છે. જેના માટે સ્વામીની 
જેવી આજ્ઞા છે। તે જ રીતે રહેવામાં તે સુખ પામે છે. ॥ર॥ 
પ્રભુ ભલ કીન્હ મોહિ સિખ દીન્હી | મરજાદા પુનિ તુમ્હરી કીન્હી ॥ 
ઢોલ ગર્વાંર સૂદ્દ પસુ નારી | સકલ તાડના કે અધિકારી ॥ગા 
પ્રભુએ સારું કર્યું જે મને દંડ આપ્યો; પરંતુ મર્યાદા (જીવોનો સ્વભાવ) પણ આપની જ બનાવેલી છે. ઢોલ। ગમારા 
શૂદ્રા પશુ અને સ્રી - આ સર્વે દંડના અધિકારી છે. ॥૩॥ 
પ્રભુ પ્રતાપ મૈં જાબ સુખાઈ | ઉતરિહિ કટકુ ન મોરિ બડાઈ ॥ 
પ્રભુ અગ્યા અપેલ શ્રુતિ ગાઈ | કરૌ સો બેગિ જો તુમ્હહિ સોહાઈ ॥૪॥ 


પ્રભુના પ્રતાપથી હું સુકાઈ જઈશ અને સેના પાર ઊતરી જશે। એમાં મારી મોટાઈ નથી (મારી મર્યાદા નહિ રહે). 
તો પણ પ્રભુની આજ્ઞા અચૂક છે (અર્થાત્‌ આપની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન નથી થઈ શકતું) એવું વેદો ગાય છે. હવે। આપને 
જે ઠીક લાગે। તે જ હું તુરત જ કરું. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-101 


દો૦: સુનત બિનીત બચન અતિ કહ કૃપાલ મુસુકાઈ | 
જેહિ બિધિ ઉતરે કપિ ક્ટકુ તાત સો કહહુ ઉપાઇ ।પલા 


સમુદ્રના અત્યંત નમ્ર વચન સાંભળીને કૃપાળુ શ્રીરામજીએ મલકાઈને કહ્યું - હે તાત! જે રીતે વાનરોની સેના પાર 
ઊતરી જાય। એ ઉપાય બતાવો. ॥૫૯॥ 
ચૌ૦- નાથ નીલ નલ કપિ કઠ્વૌ ભાઈ | લરિકાઈ રિષિ આસિષ પાઈ ।॥ 
તિન્હ કે પરસ કિએ ગિરિ ભારે | તરિહહિં જલધિ પ્રતાપ તુમ્હારે ॥૧॥ 
[સમુદ્રે કહ્યું -] હે નાથ! નીલ અને નલ બે વાનર ભાઈઓ છે. તેમણે નાનપણમાં રીષિઓથી આશીર્વાદ મેળવ્યા 
હતા. તેમના સ્પર્શ કરી લેવાથી જ ભારે ભારે પર્વત પણ આપના પ્રતાપથી સમુદ્ર પર તરી જશે. ॥૧॥ 
મૈ પુનિ ઉર ધરિ પ્રભુ પ્રભુતાઈ | કરિહઉ બલ અનુમાન સહાઈ ॥ 
એહિ બિધિ નાથ પયોધિ બેંધાઇઅ | જેહિં યહ સુજ્સુ લોક તિહું ગાઈઅ ।॥૨॥ 
હું પણ પ્રભુની પ્રભુતાને હૃદયમાં ધારણ કરીને પોતાના બળ અનુસાર (જ્યાં સુધી મારાથી બનશે) સહાયતા કરીશ. 
હે નાથ! આ રીતે સમુદ્રને બંધાવો। જેથી ત્રણેય લોકોમાં આપનો સુંદર યશ ગવાય।॥ર૨॥ 


એહિં સર મમ ઉત્તર તટ બાસી | હતહુ નાથ ખલ નર અઘ રાસી ॥ 
સુનિ કૃપાલ સાગર મન પીચ 1। તુરતહિં હરી રામ રનધીરા ॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-102 


આ બાણથી મારા ઉત્તરકિનારે રહેનાર પાપના ભંડાર દુષ્ટ મનુષ્યોનો વધ કરો. . કૃપાળુ અને રણધીર શ્રીરામજીએ 
સમુદ્રનાં મનની પીડા સાંભળીને તેને તરત જ હરી લીધી (અર્થાત્‌ બાણથી એ દુષ્ટોનો વધ કરી દીધો). ॥૩॥ 


દેખિ રામ બલ પૌરુષ ભારી | હરષિ પયોનિધિ ભયઉ સુખારી ॥ 
સકલ ચરિત કહિ પ્રભુહિ સુનાવા । ચરન બંદિ પાથોધિ સિધાવા ।૪॥ 
શ્રીરામજીના ભારે બળ અને પૌરુષને જોઈને સમુદ્ર હર્ષિત થઈને સુખી થઈ ગયો. તેણે એ દુષ્ટોનું સમસ્ત ચરિત્ર 
પ્રભુને કહી સંભળાવ્યું. પછી ચરણોની વંદના કરીને સમુદ્ર ચાલ્યો ગયો. ॥૪॥ 
છં નિજ ભવન ગવનેઉ સિંધુ શ્રીરઘુપતિહિ યહ મત ભાયઊ | 
યહ ચરિત કલિ મલહર જથામતિ દાસ તુલસી ગાયઊ ॥।॥ 
સુખ ભવન સંસય સમન દવન બિષાદ રઘુપતિ ગુન ગના | 
તજિ સકલ આસ ભરોસ ગાવહિ સુનહિ સંતત સઠ મના ।॥ 
સમુદ્ર પોતાના સ્થાને ચાલ્યો ગયો। શ્રીરઘુનાથજીને આ મત. (તેની સલાહ) ઠીક લાગ્યો. આ ચરિત્ર કળિયુગનાં 
પાપોને હરનારુ છે. એને તુલસીદાસે પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે ગાયું છે. શ્રીરઘુનાથજીના ગુણસમૂહો સુખના ધામ અને 
સંદેહનો નાશ કરનાર અતે વિષાદનું દમન કરનારા છે. અરે મૂર્ખ મન! તું સંસારનાં સર્વ આશા-ભરોસા ત્યાગીને નિરંતર 
આને ગા અને સાંભળ. ॥૫॥ 
દો૦- સક્લ સુમંગલ દાયક રઘુનાયક ગુન ગાન 
સાદર સુનર્હિં તે તરહિં ભવ સિંધુ બિના જલજાન [।૧બા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-103 


શ્રીરઘુનાથજીના ગુણગાન સંપૂર્ણ સુંદર મંગળોને આપનાર છે. જે આને આદરસહિત સાંભળશે। તે વિના કોઈ વહાણે 
(અન્ય સાધન વિના) જ ભવસાગરને તરી જશે. ॥૧૦॥ 


માસપારાયણ। ચોવીસમો વિશ્રામ 
ઇતિ શ્રીમદ્રામચરિતમાનસે સકલકલિકલુષવિધ્વંસને પંચમઃ સોપાનઃ સમાપ્તઃ | 


કળિયુગનાં સમસ્ત પાપોનો નાશ કરનારા શ્રીરામચરિતમાનસનો આ પાંચમો સોપાન સમાપ્ત થયો। 
(સુંદરકાંડ સમાપ્ત) 


